Entered according to Act of the Parliament of Canada, in the year 1896, 
by Olafur S. Thorgeirsson, at the Department of Agriculture. 


fmana^ 


fyrir árið 


1904 


sem er iilaupár og fyrsta ár eftir sumarauka. 
Reiknað eftir afstöðu Winnipeg-bæjar f Manitoba. 


Safn til landnámssögu íslendinga í Vesturheimi og fleira 


TÍUNDA ÁR. 


Útgefandi ÓLAFUR S. THORGEIRSSON. 




WINNIPEG, 

PRKNTAÖ 1 a>RENTSMIÐJU LÖGBERGS 1903 



A þessu ári teljast liðin vera: 


frá Krists fœöins.1904 ár 

frá sköpun veraldar.5871 ár 

frá upphafi íslandsbygöar.1030 ár 

frá siöabót Lúters. 387 ár 


Áriö 1904 er suhnudagsbókstafur: C B. 
Gyllinital: 5. 


Miili jóla og langaföstu eru 7 vikur og 2 dagar. 


VENUS er morgunstjarna til 8. Júlí; eftir þaö kvöld- 
stjarna. 

MARS er kvöldstjarna til 30. Maí, og eftir þaö morg- 
unstjarna, 

JUPÍTER er kvöldstjarna til 27. Mars, morgunstjarna 
til 18. Okt., eftir þaö kvöldstjarna. 

SATURNUS er kvöldstjarna til 1. Febrúar, morgun- 
stjarna til 10. Ágúst, eftir það kvöldstjarna. 

Myrkvar árið 1904: 

Á árinu 1904 verða tveir myrkvar, báöir á sólu, 
og er hvorugur þeirra sýnilegur hér í Noröur-Ameríku. 
Fyrri myrkvinn er 17. Mars og hinn síðari 9. Sept. 


Páskadagur: 


1904. 

. 3- Apríl 

1908. 

.19- 

Apríl 

1905. 

.23. Apríl 

1909. 

.II. 

Apríl 

1906. 

.15- Apríl 

iflio. 

.27. 

Mars 

1907. 

.31. Mars 

1911. 

.IÓ. 

Apríl 


Sóltími. 

Sólhringur er sú tímalengd er líöur á milli þess, 
er sólin gengur yfir ákyeöna hádegislínu, og er það hin 
eðlilegasta skifting tímans. En sökum hinnar mis- 
munandi hreyfingar jaröarinnar umhverfis sólina og 















3 


sökum bugsins á sólargangslínunni (Ecliptic), er aldrei 
nákvæmlega jafn-langur tími milli þess, er sól gengur 
yfir ákveðna línu. Af því leiðir, að það er lítt mögu- 
legt að setja stundaklukku eftir sól. Til að ráða bót 
á þessum mismun setja menn svo að önnur sól sé til, 
og að hún gangi með jöfnum hraða þvert yfir mið- 
jarðarlínunni. Er sú ímyndaða sól þá stundum á 
undan og stundum á eftir hinni einu virkilegu sól. 
Er sá mismunur mestur 16 mínútur. Réttur sóltími 
er miðaður við hina virkilegu sól, en hinn svo kallaði 
,,meðal sóltími“ aftur á móti, er miðaður við hina 
ímynduðu sól. Til skýringar má geta þess, að það er 
að eins á tveimur dögum á árinu — á jafndægrum 
haust og vor — að ,,meðal sóltíma“ og réttum sól- 
tíma ber saman, því á þeim tveim dögum að eins er 
buglínan eða sólargangslínan yfir miðjarðarlínunni. 

Uppskeru-tungl. 

I Ameríku er það tungl alment kallað uppskeru- 
tungl, sem er í fyllingu næst jafndægrum á hausti (21. 
september). Það nafn kemur til af því, að það tungl 
kemur upp skömmu eptir sólsetur fleiri kvöld í rennu 
en nokkurt annað tungl á árinu. Kemur það sér sér- 
staklega vel um það leyti árs sökum anna við allskon- 
ar uppskeru. 

Stærð úthafanna. 

Norður-íshafið er um 5,000,000 ferh.mílur 
Suður-íshafið “ 10.000,000 

Indlandshafið “ 20,000:000 

Atlantshafið “ 40,000,000 

Kyrrahafið “ 80,000,000 

Landmæling. 

eru 

< i 

(c 


16^ fet. 
320 rods, 
66 fet.. 


i rod. 

1 míla 
1 keðja. 









4 


8o keöjur. . . . .... r eru. 1 . .. i míla. 

5,280 fet.. “ .1 míla. 

43, 560 ferfet. “ .1 ekra. 

660 ferfet .. ... ... “ .10 ekrur 

208 fet og 8*4 þml. í ferhyrning er 1 ekra. 
933 fet og 4)4 “ “ “ 25 ekrur. 


Þéttbýli jarðarinnar. 

Af hverjum 1000 íbúum jarðarinnai eru í 

Asíu .. .. ..558. 

Evrópu. 242, 

Afríku. iii, 

Ameríku.. 82, 


Egjálfunni, Ástralíu og suöurheimskautslöndunum 7. 

Stærö álfanna kemur vitanlega einnig til greina 
hvaö þéttbýliö snertir. 

Til minnis um Island: 

Fyrst fundið ísland af írum á 8. öld. Af Norö- 
mönnum 860. 

Fyrst varanleg bygö hefst 874. 

Fyrsta Kötlugos, er sögur fara af, 894. 

Fyrstu lög og alþing sett 930. 

Fyrsti lögsögumaður, Hrafn Hængsson, kosinn af 
lögréttu 930. 

Fyrstur trúboöi, Friörik biskup, saxneskur, 981. 

Fyrsta kirkja er í ritum talin bygð um 984, aö Ási 
í Hjaltadal, en þaö mun sanni nær, aö Örlygur gamli 
hafi reist kirkju aö Esjubergi nálægt 100 árum áöur. 

Fyrstur íslenskur biskup, ísleifur Gissursson, 1054. 

Fyrstur fastur skóli á Hólum 1552, 

Fyrstur íslenzkur rithöfundur, kunnur, og faðir 
íslenskrar sagnritunar, Ari Þorgilsson, prestur, f. 
1067, d. 1148. 

Fyrsta Heklu-gos, er sögur fara af, 1104. 

Fyrsta klaustur, reist á Þingeyrum, 1133. 















5 


Fyrsta nunnuklaustur íFKirkjubæ í Vestur-Skafta- 
fellssýslu ii 86. , 

Fyrstur konuugur yfir íslandi,, Hákon Hákonar- 
son (kon, Norðmanna 1217-) 1262—63. 

Svarti dauði geysaði 1402. 

Seinni plágan 1495- 

Fyrsta prentsmiðja á Breiðabólsstað í Vesturhópi 
um 1530. 

Fyrstur prentari Jón Matthíasson,sænskur prestur. 

Fyrstur lúierskur biskup, Gissur Einarsson, 1539. 

Fyrst prentað nýjatestamentið, þýtt af Oddi 
lágmanni Gottskálkssyni, 1540. 

Fyrstur fastur latínuskóli í Sálholti 1552. 

Fyrsta.ísl. sálmabók, sem til er, prentuð 1555. 

Fyrst prentuð biblían, þýdd af Guðbrandi biskupi 
1584. 

Spítali stofnaður fyrir holdsveikt fólk 1652. 

Fyrsta galdrabrenna 1625 (hin síðasta 1690). 

Prentsmiðjan flutt frá Hólum að Skálholti 1695, 
og að Hólum aftur 1703. 

Stórabóla geysaði 1707. 

Fyrsta Jónsbók (Vídalíns) kemur út 1718. 

Fyrst drukkið brennivín á íslandi á 17. öld. 

Fyrst fluttur fjárkláði til íslands 1760. 

Fyrst drukkið kaffi 1772. 

Fyrsta lyfjabúð í Nesi við Seltjörn 1772. 

Fyrstu póstgöngur hefjast 1776. 

Hið ísl. lærdómslistafélag stofnað í Kaupmanna- 
höfn 1779. 

Ákveðið að flytja . biskupsstólin og skólann frá 
Skálholti til Reykjavíkur 1785. 

Verslunareinokunin konunglega afnumin 1787. 

Stofnað bókasafn og lestrarfélag á Suðurlandi 
(í Reykjavík) 1790. 

Stofnað ,,Hið norðlenzka bóklestrarfélag“ 1791. 

Seinasta löggjafarþing haldið á Þingvöllum við 
Öxará 1798. 

Prentsmiðjan á Hólum flutt að Leirárgörðum 1799. 



6 


Landsyfirréttur settur á laggirnar í Rvík 1800. 
Fyrsta organ, sett í Leirárkirkju, 1800. 

Landiö gert aö einu biskupsumdæmi 1801. 
Hólaskóli fluttur tll Reykjavíkur 1801. 

Haldinn fyrsti yfirréttur í Reykjavík 1801. 
Latínuskólinn fluttur frá Reykjavík til Bessa- 
staöa 1805. 

Hiö íslenska biblíufélag stofnað 1816. 

Hiö íslenska bókmentafélag stofnaö 1816. 

Fyrsti vísir til fréttablaöa, Klausturpósturinn, 
lcemur út 1818 (Minnisverð tíöindi ekki talin; þau 
komu út 1796—1808). 

Prentsmiðjan flutt frá Leirárg. í Viðey 1819. 

Hið norræna fornfræðafélag stofnaö í Kaup- 
mannahöfn 1825. 

Búnaðarfélag Suðuramtsins stofnaö 1835. 

Fyrsti árgangur Fjölnis birtist 1835. 

Fyrst gefin út Ný félagsrit 1841, rit Jóns Sigurös- 
■sonar. I 1 Ifggglg 

Prentsmiöjan flutt frá Viðey til R.víkur 1844. 
Fyrsta alþingi í Reykjavík 1845. 

Latínuskólinn fluttur til Reykjavíkur frá Bessa- 
stöðum 1846. 

Prestaskólínn settur í Reykjavík 1847. 

Fyrsti stjórnmálafundur haldinn á Þingvöllum 
viö Öxará 1848. 

Fyrsta blað Þjóöólfs prentaö 1848. 

Hrossa-sala til útlanda byrjar um 1850. 
Prentsmiðja sett á stofn á Akureyri 1852. 
Verslunin gefin laus öllum þjóðum 1854. 

Fyrsta gufuskip (enskt) kom til Akureyrar 1857. 
Fyrsta póst-gufuskip kom til Reykjavíkur 1858. 
Spítali settur á stofn í Reykjavík 1863. 
Forngripasafniö sett á stofn í Reykjavík 1863. 
Barnaskóli í Reykjavík stofnaður 1863. 
Þjóðvinafélagið stofnað 1870. 

Fyrst fluttir inn skotskir Ijáir 1871. 




er gott, brent kaffi, selJ í eins punds pökkum. 
öjíjj Það er ódýrara en grænt kaffi, af því grænt 
kaffi léttist um eitt pund af hverj um fimm 
j|Mj við brensluna. Pioneer kaffi léttist ekki. 

PIONEER KAFFI er hreinsað meb ná- 
PÉffj kvæmni, laust við spýtnarusl, steina og 

|| | skemdar baunir. 

| Það er brent af mönnum með þekking á 

J því verki og sem hafa nýjastan útbúnað. 

PIONEER KAFFI er alt svo jafnbrent 
— aldrei ofbrent. 

Það hefir betri keim en heimabrent kaffi. Reynið það. 

Biðjið kaupmann yðar um PIONEER KAF'FI. 

Ef þér æskið einhvers betra, þá biðjið kaupmann yðar um BLUE 
RIBBON KAFFI, brent, í eins og tveggja punda pjáturbaukum — besta 
kaffið í Canada. 

BLUE RIBBON MANUFACTURING CO , 

WINNIPEG, MAN. 


UPBVtH'- 

BlUf RIBBON MF6C0 

WINNIPEG 


Pér viljið fá það besta ? Auðvitað. 


KEEWATIN 


ER 

BESTA 


MJÖLID 


rt er 

^BESTA 


Drúgt, Hreint, Litar fallegt og Kraftgott. 

Óviöjafi.anlegt. 


LAKE OF THE WOODS MILLING CO., Ltd. 







Canadian Order - 

of Foresters. 


LEIÐANDI BRÆÐRA OG ÁBYRGÐARFÉLAG í CANADA. 

Al'Canadiskt. Þjóölegt. ÁkveÖin gjöld. Engin dauðsfalla-álög. 


Aldurstakmark 18 - 45 ára. 

Yfir $j,000,000 hafa verið borgaSir til meðlima og erfingja 
þeirra síðan félagið var stofnað árið i 8 jg. 


AFGANGS-SJÓÐUR 1. Október 1903: $1,464,429.47. 

Fyrir $100,000 a£ þeim sjóði hafa verið keypt skuldabréf Can- 
ada-stjórnar og afgangurinn trygður í verðmætum eignum í Can- 
ada, og þessi sjóður vex um 15 til 20 þúsund dollars mánaSarlega. 


Félag þetta gefur út skýrteini fyrir $500, Ji.ooo, $1,500 og $2,000, gegn 
eftirfylgjandi fyrirfram borguðum mánaðar iðgjöldum : 


Aldur. 

Frá 18 til 25 
“ 25 til 30 

3 ° til 35 
35 til 40 
40 til 45 


Fyrir $500 Fyrir $1,000 

.35C.60C 

.40C. 65C 

.45C.70C. 

. . .'. .50C.85C 

.55 c .....$1.00 


Fyrir $1,500 

.90C.. 

. . . .. . .98C. . 
— $1.05.. 

...$1.28.. 
. . .■.$!,.- 50 . . 


Fy 


rir $2,000 
$1.20 

$1.30 

$1.40 

$i- 7 ° 

$2.00 


F.kki einum einasta dollar af lífsábyrgðár-iðgjöldum hefir verið varið til 
kostnaðar við stjórn félagsins. Iðgjöldanum og rentunum af þeim er eingöngu 
varið til að borga með dauðsfalla-kröfur meðlima 


Dauðsföll í Canadian Order of Foresters voru síðastl. ár—23. árið—að eins 
-4.68 af 1,000 og meðaltal dauðsfalla síðan fél. var stofnað 1879 er 4.92. 

Hér um bil 30,000 af meðl félagsins standa í veikinda- og útfararhagnaðar- 
deild fél. Hagnaður við að vera í þeirri deild eru $3 00 á viku fyrir fyrstu tvær 
veikinda-vikurnar og $5 00 á viku úr því í tíu vikur—alls fyrir hvert ár $56 oo, 
auk útfarartillags, sem er $30. Gjöldin borgist fyrirfram mánaðarlega, og eru : 

Fyrir 18 til 25 ára 26 cents Fyrir 35 til 40 ára 40 cents 

“ Z5 til 30 ára 30 cents “ 40 til 45 ára 45 cents 

“ 30 til 35 ára 35 cents . 

Meðlimum er í sjálfsvald sett hvort þeir standa í þeirri deild eða ekki. 

Margar deildir (Courts) fél. hafa hjá sér innbyrðis ,,Sick and Funeral 
Benefit" og lærðan lækni fyrir þá sem verða veikir. 


Frekari upplýsinga geta menu Ieitaö hjó meölimum, eöa skrifaö 

J. H. Mulvey, d.h.c.r. D. E. McKinnon, D.H.Sec’y 

Winnipeg, Man. Winnipeg, Man. 

SRRIFSTOFA : 401 Mclntyre Block, Winnipeg. 


























Janúar 


hefir 31 dag 


1904, 


F 1 

L 2 

[MÖRSUGUR, 

Umskurn Krists, Lúk. 2. 

Nýársdagur I 

Ofulltt. 10 47 e. m. Þrar lahal 1 aftek. í Bandar. 1863 

1 1 . v vetrar 


Barnamorðið í Betlehem , Matt, 2. 

S 3 

S. e. rýár 


M 4 


Konríð Gíslason d. 1891 

Þ 5 



M « 

ÞreÞándi iFpiphania) 

su. 8.24, sl. 4,46 

F 7 


Kmítsdagur 

L 8 



F 9 I 

'lapo'eon d 1876 

Sið. kv.2.10 e. m. - 12. v. v. 


Þegar Jesús mr : 

Í2 ára, Lúk. 2. 

S 10 

'. s. e. þrett. 


M U 



Þ 12 


Alfred T-nnyson f. 1810 

M 13 

su. 8.18, sl. 5.00 

Geisladagur 

F 14 



F 15 



L 16 

Bnti~h M'iseon op. 1759 

13. v. vetrar 


Brúðkaupið í Kana, Jóh. 2. 

S 17 

2. s. e. þrett. 

©n. t. 8.41 f.m. (borrat.) 

M 18 



Þ 19 



M 20 

su. 8 14. sl:5.06 

Bræðramesst 

F 21 


Agnesarmessa 


. 

ÞORRI 

F 22 

Byron f. 1788. 

Victoria dr d, 1901- Miður vet. 

L 23 

Gustav Doré d. 1882 

14. v. vetrar 


Jestís gékk afan at fjaUinu, Matt. 8. 

S 24 

3. s e. þrett 


M 25 

■£■ f. kv. 1.41 e*ra. 

Kirkjufélag V.-ísl, stofnað 1885 

Þ 26 



M 27 

■<u, 8 06, sl. 5,17 

Mozart fæddur 17f7 

F 28 


Holberg d. 1754 

F 49 

McKinley forseti f. 1813 


L 30 


15. v. vetrar 


Verkamennirnir í mngarðinum, Matt. 20. 

S 31 | Níuvilsnaf *sta | Guðbr. Vigfússon d. 1889 


Macdonald & Fleming 

528 Main St., þsgarþér ætl, 
iö a8 kuupa hvað helst sem 
er af HarSvöru', matreiösiuvél, Pfáturvöru, Mál, Olíu, 
RúSugler, Trésmíöa og Steinhöggvara Verkfæri, o. fl. 

’Phóiie 2146. 528 Main St ; 
















MEDAL HANDA BÖRNUM. 


Ef börnin yðar eru hraust og sælleg, þá er heimili 
yðar sannarlega ánægjulegt. Til þess að liafa þau 
hraust og sælleg, gefið þeim við og við innlöku af 

STARKS’ CUREATOT . 

Tetta er eitt hið besta meðal handa börnum sem til 
•er. Það er algerlega ósaknæmt og er alveg laust við 
deyfandi og óholl efni. Það er eingöngu jurtalegs 
efnis. og er einkar keimgóð samsetning af rótum og 
plöntum sem læknar flesta sjúkdóma litla fólksins. 
Vér getum reitt oss á, að börnin verða heilsugóð þeg- 
ar þér gefið þeim STORK’S CUREATOT og þeim 
fellur það, því það er svo gott á bragðið og gerir litlu 
blessuðum börnunum svo mikið gott. Það heldur 
maganum í reglu : og heiia líkamanum í góðu ástandi. 
Þar sem börn eru í húsi, ung eða stálpuð, þar skyldi 
vera um leið flaska af STORKS CUREATOT. 



STORKS’ 

CUREATOT 

er selt í öllum lyfjabúðum 
og hjá kaupmönnum fyrir 

35c. flaskan 


Ihe ^la'vtin, Jöolc & ðHrmne 

einu eigendur. . >4 


WINNIPEG,, - MANITOBA, 







Febrúar 


heíir 29 daga 


1904, 





ÞORRL 

M 

1 


O fullt t. 9.33 f m. 

Þ 

2 

Kyndilmessa 

Baldv, Einarss. lögfr. f. 1802' 

M 

3 

su. 7.55, sl.5.30 

ts asíusmessa 

F 

4 



F 

5 



L 

6 


16, v. vetrar 



Fernskonar sáðiörð. Lúk. 8, 

8 

7 

2. s.í níuviknaföstu 

Okatles Dickens f. 1812 

M 

8 

John Ruskin f. 1819 

S. kv 2.56 f m. 

Þ 

9 


Bildv. Einaiss. lögfr. d. 1833 

M 

10 

su.7.45,sl.5.41 


F 

li 



F 

12 


Abraham Lincoln f. 18°9 

L 

13 


17. v. vetrai 



Skírn Krists, 

Matt. 3. 

S 

14 

Langafast i (Sjöviknaf.) 


M 

15 



Þ 

16 

Sprengikvöld 

© nýtt t,, 4.05 f. nr.. 

M 

17 

öskudigur 

VI. Angelo d. 1563 

F 

18 

su. 7.31, sl. 5.54 

Lúter d. 1543 

F 

19 



L 

20 

Þo-rabræll 

18. v. vetrar 


GÓA. 

Djöfullinn freiitar Jeuí, Malt. 4. 


S 21 

M 22 

Þ 23 

M 24 

F 25 

F 26 

L 27 

1 s. íföstu 

su. 717, sl 6.05 

Longfellow f. 1807 

Pétursm.— Washing'on f 1732 

( Hlaup r-dagur F. kv.4.08 
( f.m. —Itigemann d. 1862 

19. v. vetrar. 


Kanverska konnn, Matr. 15. 

S 28 | 

2. s. í föstu 


M 29 1 





Blue fíibbon Kaffi 

er keimbesta kaffið í Canada. I eins og 
tvcggja. punda pjáturbaukum. Brent. 
Biðjið um BLUE RIBBON KAFFI og 
haldið saman Coufons , og fáið fallega og 
eigulega premíu fyrir. 

Blue Ribbon Hanufacturing Co., 

WlNNIPEG, MAN. 





















Bakverkur- 
inn í yður 

GETUR ORÐIÐ FJÓT- 
LEGA LŒKNAÐUR MEÐ 
HINU ÁGŒTA NÝRNA- 
MEÐALI 

GLÍMAX KIDNEY GURE. 

Þetta fyrirtaks lyf er orðið stórfrægt um alt Vest- 
urlandið fyiir þann undra lækningakraft sém það sýn- 
ir þegar um nýrnaveiki er að ræða, eða eitthvað er að 
blörðunni eða þvagrásinni. Sem Jæktiislyf við þess- 
um slæma kvilia „Norðvestur bakverknum“ á það 
ekki sinn líka. 

Meðal þetta er ráðlagt við þessum 

Nýrnasjúkdómum : 

Blóðsókn, Bólgu, Slœkleik, Brights Disease, 
þvagrensli , Catarrh, Taugayerkjum, Máttleysi. 

Blöðrusjukdómum: 

; Gatarrh, Bólgu, Máttleysi, sárindum, 

Þvagsjúkdómum: 

Ofhita, Öþef, Óreglnlegu þvagláti, þyagvesti, 
þvagþyknun o. fl. 

Vér' höfdum því fram, að þétta sé hið bézta 
nýrnameðal..sém mögulegt er að búa til, og vér getum 
mælt með því við öllum nýrna- ogþvagfæra sjúkd. 



Til söiu hjá .öllum Jyfsölum og ] 

75c. flaskan. 



ö-nnum. 



^ÖIhe §ok & (j£lnnne (Eo, 

einu eigendur.- r ■ *„• . v 


WrNNTPEG, 


M’A'N'. 








Mars 


hefir 31 dag 190’;-. 



\ • . ‘ 

-■■' t: góa 

Þ 1 

I 

Ofulltt. 7.48 e. m. ,|i 

M 2 

su. 6,55, sl.6.24 

1 

F 3 

Jousm. Hólib. h. f. 

1. i>ing Baud.arikjanua 17.93 

P 4 


1 .,■.■? v 

L 5 

0drlg.SfephS’n d. 18851 

“ , • 20’í Vy vetrar 


Jesvi rak út djofn.l, Lúk. 11 . 

S 6 

8. s. í föstu 

Sveiuhj. Egilsson f. 1791 

M 7 



í> . 8 

J ón Thóroddsen d. 1868 , 

© síkv,6.01 e. m. 

M H 

su 6.4 Q , s',6,29 

40 riddar.ar 

F 10 

. 


F 11 



L 12 

I8éra Páll Þorláksson d. 

2L. v. vetrar. 


Jesi/'s mettar 5000 i 

m.anna, Jóh. 6. 

S 13 

Sd. í miðföstu 

Guðbr. Vigfussou f. 18?7 

M 14 

Sig. Breiðfjörð f. 1778 ‘ 


Þ 15 


L |> ; ng Manitoh r fylkjs 1871 

M 16 

su. 6.33, s!. 6.40 

jGvöndardagur- N.'t. 10.30 e.tíi. 

F 17 

MagnfísSten eus. d 1833 

• . . ‘ . • •. . 

F 18 

Hinrik U sen f. 1828 

f 

L 19 . 

Hav. Livingstonp f. 1813 

22. v. vetra'- 


Gabríel enjitt' iend'/r, Lúk. 1. 

S 20 

5. s. í föstu 

■Tafndægnr. Vor byrjar. 

M 21 


Góuþræll 



EINVIÍNUDUR 

Þ 22 

Gö h« d. 1812 


M 23 

su 6.17 sl 6 51 


F 24 

Lon‘.' f ollow d. 1882 

jf f.kv. 2 37 f. m. 

F 25 



T, 26 

Beethoven d. 1827 

23. v. vetrar 


Innreið Jesií í Jer/isalem, Matt; 21.., 

H 27 

Pálmasunnudagur 

Dymbilvika 

M 28 



Þ 29 


Jón Eiríksson konf.ráð d. 1787 

M 80 


* ••• ^ ■' ’*-•»'■ ^ • 

F 31. 

Skírdasur 

Fnlt tuniíl 5.44: £ m 


Hacdonald & Fleming 

528 Main St., þegar þár ætl- 

_"HíPáö kauþá.'i hváð'helst sem 

er af Harövöru, Mat^íösluvél, Pjáturvöru, Mál, Olíu, 
Rúðugler, Trésmiða- og Steiiíhöggvárá Verkfæri, o. fl. 

’Phorié 2146. V V - S28 Main ,SR 7 - 











Undursamlegt meda / 
handa konum. 


Án efa hafiö þér heyrt um hin- 
ar undursamlegu lækningar sem 
gerðar hafa veriö meö 

WERNER’S SPOTTED PILLS. 

Þúsundir kvenna í Canada eru þakklátar fyrir 
upggötvunina á slíku ágætis meöalí. Mörg föl og^ 
veikluleg andlit hafa veriö gerö sælleg og rjóö. Marg- 
ar rf sér gengnar og niðurtættar líkamsbyggingar hafa 
veriö endurreistar og bygðar upp meö þessum fyrir- 
taks pillum. Þær eru hiö ágætasta meðal viö kven- 
sjúkdómum. Þær hreinsa og auka blóðiö, Þær 
hressa taugakerfiö, framleiða nýtt líf, og í sannleika 
gefa heila líkamanum heilbrigði. þrek og fjör. 

Þær eru ráðlagðar viö: 

Kvensjúkdómum, Tíðateppu, Taugaslekju r 
Magnleysi, Kynferðis sjúkdómum. Pð/um 
og veikluleghm litarhátt, Blóðleysi, Veiku 
og óhreinu blóði, Óstyrkleik o. s. frv. 

Reynslan mun sanna yönr, að þessar pillur eru 
vissulega fyrirtaks meðol. 


WERNER’S SPOTTED PíLLS 

eru til sölu í öllum lyfjabúðum og hjá 
öllum kaupmönnum. 

50c., 6 fyrir $2 50. 

__ ‘ v r. . ’ 

^hc Jflaríiit. folc & SÉgnnc ÖTo., 

rimt figeubítr. 

WINNIPEG, - MAN. 

(Ef þér ekki náið í þær nálægt yður, þá skulum vér senda yðua 
þær, en peningar verða aS fylgja pöntuninni.) 




Apríl 


hefir 30 daga 


1904. 





EINMÁNUÐUR 

F 

1 1 

Föstudasurinn langi 


L 

2 1 

Etnile Zola f. 1810 

2 l. v. vetrar 



Upprisa Krists 

, Mark. 10. 

S 

3 

Páskadagur 

Páskavika 

M 

4 

Oliver G >ldsmith d. J774 Aonar 1 pask :m 

Þ 

5 



M 

6 

su. 6.02, sl.7.02 

S'g Péturs9on sý-ium. d 1827 

F 

7 

Channirg f. 178> 

(js. kv. 10.53 f m. 

F 

8 

Kristián IX. f.1818 


L 

9 

1 

25. v. vetrar 



Jesiís ko’n ad lœsturn dyrum , Jóh. 2(1. 

8 

10 

1. s. e. páska 


M 

11 

L“onisdigur 


Þ 

12 



M 

18 

su. 5.32, »1. 7.34 


F 

14 



F 

15 

Lincoln d. 1865 

<% n t. 2 53e.ni, (srmmt J 

L 

16 


.-uin rmái af 20. v. sum. 



Jesús er góði hirðirinn, Jóh. 10. 

S 

17 

2. s. e. páska 

Benj. Frankiin d. 1791 

M 

18 


. 

Þ 

19 


Meiankton d. 1530 

M 

20 

su. 5.18, sl. 7.35 

Da’win d. 1882 




PAKPA 

F 

21 


Sumard. fyrsti. - 1 v, sumars 

F 

22 


® f. kv. 9 53 e. m. 

L 

23 1 

Jónsm. ILb.b. s. 




Burtför Krists til föðursins, Jóh. 16. 

S 

24 

f. s. e. páska 

Dan. Defoe d. 1731 

M 

25 

/liver (Jrnn well f 1599 


Þ 

26 



M 

27 

s.u. 5.03, s. 1. 7.41 

Jvossuth f. 1836. 

F 

28 


2. v. sumars 

F 

29 


O fullt t, 3.36 e.m - 

L 

30 





Ljúffengur tebolli fæst af 

Blue Ribbon Te 


í punds og hálf punds blýhulstrum.. 
ÞaS er af okkar eigin te-akri á 
IndJandi og í Ceylon. 

Blue Ribbon Manufacturing Co., WINNIPEO, MAN. 




















Hafið 
þér 
maga- 
veiki ? 

ÞaS er engin minsta ástæöa fyrir ySur aS kveljast 
af magaveiki og meltingarleysi, þegar 

DR. CLARK’S 
DYSPEPSIA TABLETS 

geta læknaS ySur. 

Þessar ágætu tablets vinna ekki einasta sem 
meltingarlyf, heldur hreysta þau og styrkja um leiö 
öll meltingarfærin og magann svo vel, aS þessi líffæri 
fara á mjög skömmum tíma aS vinna sitt verk meö- 
hraSa og verSa alheilbrigS aftur. 

Þassi tablets eru ráSlögS viS: 

Magaveiki, Meltingurleysi, magasúr, 
Magakvefi, Uppþembu, Vindga?igi, fírjóst- 
sviffa, Ógleffi, lystarleysi og vib öllu sern 
stafar af veikluffurn maga. 

Þar sem harSlífi er samfara magaveiki, þá ráS- 
leggjum vér ySur aS taka ,,Dr. Clark’s Liver Pills“ 
meS ,,Dr. Clark’s Dyspepsia Tablets' - . 

Þær eru mjög þægilegar inntöku og eiga vel viö 
magann, hversu vandgæfur sem hann svo er. 

Dr. Clark’s Dyspepsia Tablets 

Til sölu í öllum lyfjabúSum og hjá öllum kaup- 
mönnum. .... 

Verd 50c. 

The Martin, Bole & Wynne Cg., einu eigendur. 

Winnipeg, Man. 

(E£ þér getið ekki náð í þær, þá getum við sent yðnr þær, ef 
peningar fylgja póntunirini), ■ k 






Maí 


hefir 31 dag 


1904 





HARPA 



Sending heilags anda , Jóh. 16. 

s 

1 

4. s. e. páska 

D. Livingstone d.1873 

M 

2 


Krossmessa á vori 

Þ 

8 



M 

4 

su '4.54, sí. 7.57 


P 

5 

Napóleon Bónap. d. 1821 

3. v. sumars 

F 

6 



L 

7 


t>0 síð. kv.4,50 f.m. 



Bidjiö í Te»ú nafni, Jóh. 16. 

S 

8 

5. s. e. páska 

J, Stuart Mill d. 1873 

M 

9 



Þ 

10 



M 

11 

su. 4.43, sl. 8.06 


F 

12 

UDPstigningatdasr. 

4. v. sumar. 

F 

13 


Hudsonsflóafél. stofnað 1670 

L 

14 





Þegar huggarinn 

kemur, Jóh. 15. 

S 

15 

6. s.e. páska—Pétur bisk. 

Péturss. d. '91—N t. 3 58 f m 

M 

16 



Þ 

17 


Tómas Sæmund s. d 1841 

M 

18 

su. 4 34, sl. 8 16 


F 

19 

G-I&dstone d. 1898 

5. v. s 

F 

20 


Columbus d. 1506 




SKERPLA 

L 

21 





Sá,sem eUkarmig, Jóh. 14. 

S 

22 

Hvítasunnudagur (helga- 

Ssemundur fróði d. 1133 f.kv. 

M 

23 

vikaj 

3.19 f m. 

Þ 

24 


Victoría drottD. f. 1819 

M 

25 

Mi. 4.27, sl. 8.24 


F 

26 

Jónasllallgrímsson d.1845 

6. v. sumar 

F 

27 


Calvin d. 1564 

L 

28 





KrUtur og Nikodernus, Jóh. 3. . • 

S 

29 

Trínitatis 

Þrenningarhátíð-F t. 1.43 f. m 

M 

30 

Eggert Olafsson d. 1763 


Þ 

31 


Jód Guðmundss. ritstjóri d.1876 


-(íf'stt'íí'* -ft l Macdonald & Fleming 
(yjj/ tl"V t-U V-V-V 528 Main St., hegar þér ætl- 

iö að kaupa, hvaö helst sem 
er af Harövöru, Matreiösluvél, Pjáturvöru, MáJ, Olíu, 
Rúöugler, Trésmiöa- og Steinhöggvara Verkfæri o. fl. 
’Phone 2146. 528 Mam St. 














Hvernig auka 
má verðmæti 
hrossa og 
nautpenings. 

Það er möguleg't, og hefir enda veriö fyllilega 
sannað, að það tná auka að miklum' mun vecðmæti 
gripa, með því að gefa þeim við og við 

ST JOHN’S 
CONDITION PoWDERS. 

Euft þjtta er búið til úr hinurn ágætustu og bestu 
efnum. og afieiðingarnar, sem einn pakki getur kom- 
ið til leiðar, munu bæði undra yður og gleðja. Það 
kemur hestum, kúm og öðrum gripum í hið bezta 
ástand, 

Vér ráðleggjum duft þetta við ormum, lystarleysi, 
húðsjúkdómum, uppþeinbu og þvagteppu, hósta og 
kvefi, harsperru, augnagulu hrossasótt; deyfð, húð- 
festn, júrturtapi, njálg, taugasvertu, mæði, við öllum 
tegundum algengra kvilla, einnig sem blóðstyrkjandi 
meðal og við eitlabólgv o. fl. I sannleika sagt, þetta 
duft á við næstum öllum kvillum í hrossum 
og nautgripum, og sé það notað í tíma og viðhaft 
reglulega, þá kemur það f veg fyrir að rnenn missi 
verðmæt hross og aðra gripi. 

Vér fáum hundruð af vottörðum á ári hverju, frá 
fólki, sem lofar duft þetta fyrir ágæti þess. 


Selt í öllum lyfjabúðum og hjá kaupmönnum á 

25 CENT PAKKINN. 

T,ii ® Martin, Bole Sc Wynne 

1 v ; einu eigendur. 

- WINNIPEG , - MAN, . 




Jiíní 


hefir 30 daga 


1904. 


M 

F 

F 

L 

1 

2 

3 

4 

su. 4.21, sl. 8.31 

SKERPLÁ 

■ , .. v' i V 

Garibaldi d. 1882—7. v. sumar 



Hinn auðugi maður , Lúk. 16. 

S 

5 

1. s. e. trín. 

(§ Síð. kv. 10.53 e. m. 

M 

6 



Þ 

7 



M 

8 

su. 4.20, sl. 8 37 

•Tón Hja'tilín landlækn. d 1882 

F 

9 

CharJes Dickens d. 1870 

8 v, s. 

F 

10 



L 

11 





Hin mikla kvöldmdltíð, Lák. 14. 

S 

12 

2. s. e. trín. 


M 

13 

©n. t. 2.10 e.m. 

Jón Sveinss landiæk. d. 1803 

Þ 

14 


Sig. Melsteð lektor d. 1897 

M 

15 

su. 4.20, sl. 8.30 


F 

16 


9. v. sumars 

F 

17 


Jón Sigurðsson f. 1811 

L 

18 

Bardag.við Waterloo 1815 



Hinn týndi sauður o* hinn týndi peningvr Lák. 15- 

S 

19 

3. s. e. trín. 





SÓLMÁNUÐUR 

M 

20 


f) fyrsta kv.8.11 f.m. 

Þ 

21 

Sólstöður: Lengstr dag. 

Kristján Jónss. f. 1842 

M 

22 

su. 4,22, sl. 8.41 


F 

23 


10. v. s 

F 

24 

Jónsmessa—Kristni lögte 

kin á fsl. 1000 

L 

25 




Verið miskunnsamir, Lúk. 6. 


Ofullt tungl 1.23 e. m. 

Pétursmessa og Páls 

11. v. sumars. 


BIÐJIÐ UM 

BLUE RIBBON 

Baking Powder 

Hið hreinasta og besta, Haldið 
saman Coupons og fáiS eigulega 
og góða gjðf fyrir. 

Blue Ribbon rianufacturing Co., WINNIPEQ, MAN. 


M 27 
Þ 28 
M 29 
F 3o 


















EIGIÐ ÞÉR 
HROSS 

EÐA 

KÚ? 


EF SV'O EK, ÞÁ IIAFII) ; ÞÉR SJÁLFSAC.T 


FLÖSKU AF 


DR„ CLARK’S 
WHíTE LÍNIMENT 

viö handina, en sé þaS ekki svo, þá ættuö þér aö hafa 
þaö. Er yöur k-unnugt, að þetta er vafalaust hið 
rnesta fyrirtaks meðal sem til er í heimi, handa 
skepnuin, af hvaöa tagi sem er? Og þár mun- 
uö geta fundið þaö í flestum gripahúsurh 
Vesturehims. Þaö er meðal setn, óhett 
má refða sig á, og þaö la-knar oft þar 
sem bati viröist álveg ómogulegur. 

Það er ágætt og er ráölagt viö 
þessutn véikindunl í 

'r'-íi u’ "v «•' 

HROSSUM: 

KátHasnnnn, gaddavírmeitfslum, hryglu, kverkasár- 
indum , fótafeber , lungnayeiki, /terffatognuu, helti, 
hnétognun , sinateygjn, hófskéggsbilun,, baktognun, 
st.irSum eða teygðum USqmótum, hncmeiSsÍUrn , hné- 
broti, hœklaaúmun'ivetfurpiti, söðul- ofkragq-sdrum, 
fótaveiki, ■ fótasárfndum, sprnJigum, hnyiing, kýl/Um, 
gigt, krbmpum, skurðum t 'riftiiiw og tktiúnt sáruin, 
sprungunfáskurðum. yip qiiskppar stíghhfáý a ,i) ! egping, 


Júlí heíir 31 dag • 1904- 

SÓLMÁNUBUR 


F l;Don.inion-dagur (1867) I 
U 2 Þingmaiíuui. • nSviðhúnsm. h. f. 


• 


Jesús kennir af skipi, Lúk. 5 . 

s 

' 3 ' 

5 . s. e. tnn. 


M . 

4 


. . .\ v v*v«VV '•> '■.•! 

Þ 

5 


(§ síðasta kv. 3. 54 e. m. 

-M 

6 

su. 4 , 20 , sl. 7,13 

'' ■. '.•••■■ • 'V'. 7 , ' ■ ■■■ 

F 

7 

Jóh. Huss brendur 1415 

lS.v.sumars 

F 

8 


SeÍjúmannámessa 

L 

9 




Béttlœti farísea, Matt. 5. 

8 10 6. s. e. trín. 

M 11 . 

I> 12 . 

M 13 su. 4 39, sl. 8,30 

K 14 . 

F 15 
U_16_ 

Jestís mettar 4000 manna, Mark. 8 . . 

S 17 7. s. e. trín. 

M 18 . 

Þ 19 Gu5br. biskup d.1627 f) f. kv. 1.49 e.m. 

M 20 su.4.3‘2, sl. 8,36 Þoriáksmessa ás —Aukamrtur 

F 21 R. Burns d. 1796 14. v. sumars 

F 22 . 

L 23 FmDúr Jónss. bisk. d. 17 89 HundHáarar'býf'jH-' • 


P’tilx Hpámenn, Matt. 7. 

HEYANNIR 

8 24 8 s. e. tríji Cau: dafundiu (534 : Mjiðsuinar 

M 25 Ják'obsmessa 

Þ --26- ; ■ ■■■:■■ V' ■■: !-úí£ri .'Y;ul ' 

M 27 8ii. 4.54, sl. 8.13 Q fullt t. 2,p^ e,;n. , 

F 28 .!' l\‘v.' s, 

F 29 . .... Ólafsmessa h. f. 

L 30 i..Wiliianv Penn d, 1718 . _ 

Hinn r<ingláti ráðsmaður, Lúk. 16. 

S 31 i 9 s. e. t'íu. | Jon Ericson f. 1801 


FARIÐ TIL Macdonald & Fleming, 

528 riain Str. 

þegar þér ætliö aö kaupa hvaö helst sem er af Harð- 
vðru, MatreíSsluvél, Pjáturvöru, Mál, OTílí, Kúöuglér, 
Trésmíöa og Steinhöggvara ;Verkfæri, o. fl. 

' ’ P’ncixÉ’ áí 46. 5 2 8 M Áí k'KfU. ‘ 


© n. t. 7.27 e.m. 

Franska stjóru.bylt. 1789 
Sviðhúnsm. h. s. 13. v.'strmars 
















sandsprungum, JleiSurbólgu, vöðvarýrnun, kragakyl- 
um, eitlabólgu, meiðslum, bólgu, o. fl. 


NAUÍGRIPUM; 

Kýlum, sárum skurðum, brunasárnin, máttleysi, tognun, 
vörtum, taugaherping, lungnaveiki, cattarrh, kvefi, 
hryggjarverk, krömpum, gigt, liðabilun, júgurbólgu, 
fótaveiki, fótaverkjum, bakverk, lungnabólgu, liða- 
bólgu, bverkasárindum o. fl. 


HUNDUM; 

kýlum, mari, biti, vatnsfælni, lungnaveiki, hálseitla- 
bólgu, krabba. rispum, iðrakveisu, krampa, gigt, 
skurðnm og sárum, heyrnarleysi, eyrnabólgu, helti, 
máttleysi, tognun, þyrnistungum, o. fl. 

ALIFUGLUM; 

Growths, fótaveiki, fáasárum, kamb-átn, krampa, 
gigt, o. fl. 

Þetta undarlega meðal á ekki sinn líka; er ágæt;t 
bæði handa mönnurn og skepnum. Er selt í stórum. 
flöskum, sem taka hér um bii mörk. 


Tii solu hjá ölium lyfsölúm og hjá kaupmönnum. 


50 CENT FLASKAN. 

®he ^lartirt, §o\t anD Wgmtc (Ho.> 

EINU EIGENDUR. 

WINNIPEG, - MANITOBA. 



Agúst hefir 31 dag 1904 


M 

Þ 

M 

F 

F 

L 

L 

2 

3 

4 

5 

6 

Bandadagur 

Ólafsmessa h. s. 

Hannes Finnsson d. 1798 

. 1 

HEYANNÍU, 

Jón Es|.ólín d. 1839 

Benedikt Sveinsson d. 1899 
su 5.06. sl 8.02 

Síö kv. 7.03 f.m. — 16. v. s. 

Brynjólfur Sveinss. hisk.d.1675 



Jesús grœtur yfir Jerúsalem ., Lúk. 19. 

S 

1 

10. s. e. trín. 


M 

8 



Þ 

9 



M 

10 

su. 5,16, sl. 7 50 

Lafranmessa 

F 

1L 


'ýtt t 5.58 f. m. — 17. v. s. 

F 

12 



L 

13 





Faríseinn oe toUheirntvmaðvrinn. Lúk. 18. 

R 

14 

11. s e. trín. 

Napóleon 1. f 1769 

M 

In 

Maríumessa h f. 


Þ 

16 



M 

17 

su. 5 27, sl 736 

Fyrsta kv. 9,27 f m 

F 

18 


18. v. sumars 

F 

19 


Gestur Pálsson d 1892 

L 

20 





Davfi og málhalti maðurinn, Mark. 7. 

8 

21 

12. s. e. trín. 


M 

22 






TVÍMÁNUÐUR 

Þ 

23 


Hundadagarenda 

M 

24 

su. 5 27, sl. 7 36 

Bjarni Thórarensen d. 1841 

F 

25 

Fullt tungl 6.02 e. m. 

19. v sumars 

F 

26 


Þórður Jónass. háyfiid. d.1880 

L 

27 

Ágústín d. 430 




Hinn miskunnsami Samverji. Lúk. 10 

8 

281 

13. s. e. tún. 

Leo Tolstoi f 1828 

M 

291 

Höfuðdagur 

•/óhannes skírari tífiátii n 

Þ 

301 


•fón biskup Vídalín. d. 1720 

M 

31* 

su. 5.37, sl. 7.22 




BLUE RIBBON 
JELLY POWDER 

. Úr því dufti má búa til virkileg* 
jelly á fáura míoútum með því að 
setja þ^ð út í heitt vatn og láta það 
svo kólna Goupons í hverjum 
pakka. 

Blue Ribbon nanufacturing Co., 
Winnipeg, Man 


















Illa starfandi 
lifur. 

er oft og tíöum orsökin til, aö 
öllu líkamsbyggingin fer úr lagi. 
Og þegar lifrin er ekki í sínu sétta 
ástandi, þá líöur yöur illa; þér 
missið lystina, hafið höfuðverk, 
svima og eruð gallsjúkur. Hör- 
undið verður veiklulegt og gulir 
man with symptoms. blettir koma á síðurnar og þér 
hafið verki undir þeim. En ef þér fáið yður nokkur- 
ar inntökur af 

DR. GLARK’S LIVER PILLS 

þá náið þér yður fljótt aftur og lifrin fer á ný að vinna 
sitt verk og verður heilbrigð. 

Vér ráðleggjum þessar pillur til að lækna með 
harðlífi, lifrarveiki, höfuðverk, gallsýki, gulu. fölar og 
veiklulegan litarhátt, svima, ógleði o. fl. 

Þessar pillur orsaka ekki verki né hafa á annan 
hátt slæm áhrif á magann. Þær verka mjög þægilega 
en þó um leið mjög kröftuglega. 

Þessar piilur ættu að vera teknar við og við til 
þess að halda líkamsbyggingunni hiaustri 



DR. CLARK’5 LIVER P1LL5 

eru til sölu hjá Öllum lýtsölum og hjá kaupmönnu. 

Verd: 25C., 6 fyrir $1.25. 

— 

^lhe 4Rartín t Sole & Mpne (£o. t 

einn rigcntmr. ' . . . x 

WINNIPEG, , - »-■ MANITOBA 

(Ef þér getið ekki .náð í;,þær, þá gétum við sent yður þaer méð 
pósti, ef peaiogar fyjgja pöntuninni.) 




September heíir 30 daga 1904. 


— 


TVÍMÁNUÐUR 

F 1 


20. v. sumars 

F 2 

Grundtvig d. 1872 

Síð. kv. 7.56 e. m. 

L 3 




Tíu líkþrdir. 

Lúk. 17. 

S 4 

14. s. e. trín. 

Franska lýðv.stofn. 1870 

M 5 


Verkamannadagur í Canada 

Þ 6 



M 7 

su 5.57, sl 6.51 


F 8 

Maríumessa h. 

21. v. sumars 

F 9 


Nýtt t. 1 43 e.m. 

L 10 



Enginn kann tveiinur herrum að þjóna, Matt. 6. 

S 11 

15. s. a. trín, 


M 12 



Þ 13 


Quebec hertekin 1759 

M 14 

su 6.09, sl' 6.37 

W'ellington d.1852. McKinleyd. 

F 15 


22. v. sumars. [1901 

F 16 

Moscow brend 1812 

Fyrsta kv. 6,13 f. m. 

L 17. 




Sonur ekkjunnar í N ain, Lúk. 7. 

S 18 | 

16. s. e. trín. 

Garfieid d. 1881 

M 19 



Þ 20 



M 21 

u. 6.19, sl. 6.21 

Walter Scottd.l832 



HAUSTMÁNUÐUR 

F 22 


1 23. v. sumars 

F 23 

Snorri Sturluson d. 1241, 

•lafndœg. Hpustbyrjar 

L 24 

1 

Fult tuugl 10 50 f. m. 


Vatnssjdki maðurinn, Lúk. 14. 

S 25 

17. s. e. trín. 

Björn Gunnlaugss. f. 1788 

M 26 



Þ 27 



M 28 


L. Pasteur d. 1895 

F 29 

MÍKaelsmessa 

24. v. sumars 

F 30 




FARIÐ TIL Macdonald & Fleming, 

i i imiwn..! 528 Main St, 

Þegar þér ætlið að kaupa hvað helst sem er af Harð- 
vöru, Matreiðsluvél, Pjáturvöru, Mál, Olíu, Rúðugler, 
Trésmíða og Steinhöggvara Verkfæri, o. fl. 

’Phone 2146. 528 Main Str. 
















Táp, Fjör og góð 
IScilsa handa 
Mönnum. 


ÞaS eru til þúsundir manna sem eru algerlega 
farnir aö heilsu áöur en þeir ná 30 ára aldri. Og me5 
hverju árinu sem líður vex kepnin um að ná í auðæfi 
og lífsnauSsynjar, og aS sama skapi vex tala þeirra 
sem missa heilsuna. ÞaS dugir ekki fyrir menn a5 
kveikja á báðum endum kertisins í einu; þaS fer ekki 
vel.—Vér viljum segja það nú þegar aS hið allra besta 
meSal sem til er í heimi, þann dag í dag, til þess a5 
byggja upp líkamann, eSa verja hann veikindum, er 

WERNER’S SPOTTED PILLS. 

Þessar pillur byggja upp lfkamann í öllu tilliti. 
Þær hafa sterk áhrif á taugakerfiS. Þær hreinsa og 
auka blúSiS. Þær framleiSa nýtt líf, og í sannleika 
sagt, þær gera mann eins og hann ætti aS vera: Full- 
an af tápi, lífi og fjöri. 

Vér ráSleggjum pillurnar viS 

Óhreinu blóði, Fförleysi, Tangaveikluti y 
þróttleysi, Minnisleysi, Höfu ðdr u nga t 
Lystarleysi, Deyfð, Magnþroti, Gígt y 
Ostyrkleik o. fl. 

WERNER’S SPOTTED PILLS 

eru til sölu í öllum lyfjabúðum og hjá 
kaupmönnum fyrir 

50 Cents, 6 FYRIR S2.50. 


The IsÆartin, Bole & Wynne Co., 

einu eigendur. 

WINNIPEG, - MANITOBA. , . 

(Ef þér náið ekki í þær, skulum vér senda yður þær. En borgun 
verður aS fylgja pöntuninni). 


Október 


hefir 31 dag 


1904. 

* y>- 


L 

l 

.i 

HAUSTMÁNUUR, 



Hvers son er Kristur? Matt. 23. 

8 

2 

18 s e. trín. 

Siðasta kv 6.52 e. m. 

M 

3 



Þ 

4 



M 

5 

su. 6.43. sl. 5.49 


F 

6 

Eldadagur. 

Tennyson d.f1892,— 25. v, s. 

F 

7 


Edgar A. Poe d. 1849 

L 

8 


Nýtt t. 10.25 f.m. 



Limafattssjiiki maðuriun , Matth. 9. 

8 

9 

19. s. e. trin 


M 

10 

Kruger (forseti) f. 1825 


Þ 

11 



M 

12 

su. 6.53, sl.5.37 

Columbus f. Ameríku 1492 

y 

13 


26. v. sumars 

F 

14 

Ealixtusmessa 


L 

15 


F. kv. 10 54e.m. 



Brúðkaupsklœðin, Matt. 22. 

8 

16 

20. s. e. trín 


M 

17 



Þ 

18 

Lúkasmessa 


M 

19 

su. 7.03, sl. 5.23 

Jonatan Swift d. 1745 

F 

24 

Séia Jón Þorlákss. d 1819 

27. v. snmars 

F 

21 


Nelson d. 1805 




GORMÁNUDUR 

L 

22 

Jón Espólín f. 1769 

Vetrard. fyrsti. 1. v. vetrar 



Konungsmaðurinn. Jðh. 4 

8 

23 

21. s. e. trín. 


M 

24 


Fult tungl 3 56 f. m. 

í> 

25 



M 

26 

sn. 7.17, si. 5.08 


F 

27 

Hallgrí Pétursson d. 1674 


F 

28 



L 

29 


2. v. vetrar. 



Hinn skuldu^i þjónn, Matt. 18. 

S 

30 ,32. s. e. trín. i 

G-ambetta f. 1882 

M 

31 |Reformazíón Lúters l5l7lSíð. kv. 4.14 e m 



BLUE RIBBON 

EXTRACTS 

heíir hreinan ávaxta-keim. 
Coupotis í hverri tlösku. 
Haldið þeim saman og fáið 
fagra og eigulega gjöf fyrir 

Blue Ribbon n.f’g Co. 
Winnipeg. 


















HÆTTID AD HOSTA. 

Það er ákaflega leiöinlegt fyrir sjálfa yöur, 
og aðra, ef þér.hafið hósta. Mynd þessi út- 
skýrir þetta þannig: 

í>að sem presturinn sagði: 

,, Mínir elskanlegir! Eg 

verð að hætta við ræðuna þá 
arrta í miðju kafi. Hvernig 
ætti mér að vera mögulegt að 
prédika, þar sem tveir þriðju af 
söfnuðinum atla alveg að rifna 
af hósta? Af hjarta vildi eg 
ráðleggja yður, að þér fyrir 
næsta sunnudag fengjuð yður 
flösku af hinu góðfræga hósta- 
meðali, sem kallað er 
“SYRUP OF ROCKY MOUNTAIN SPRUCE” og 
er er selt í öllum lyfjabúðum fyrir ein 250. flaskan. 
Það getur læknað tylft hósta, sem með töfrum'væri. 
Söfnuðurinn getur nú farið leiðar sinnar, en til þess 
vonastæg, að ráðlegging minni verði vel fylgt“. 

Næstum því allir íVesturlandinu vita, að hið 
allra bezta hóstameðal er 

í'Syrup of Bocky Mountam SpFuce” 

Þetta meðal læknar sannarlega hvaða tegund af hósta 
sem er. Það er hið ágætasta meðal að hafa í húsi 
sínu, ekki síst þar sem börn eru, því þeim litlu er æf- 
inlega hætt við að fá kvef og hósta, og meðalið lækn- 
ar þau fljótlega. Það er búið til úr jurtalegum og 
græðandi efnum, blandað saman með mikilli kuhnáttu 
til þess að fá meðal við kvefi og hósta, sem sé ugg- 
laust, keimgott, áreiðanlegt og áhrifamikið. 

Syrup of Rocky MountainSpruce 

Til sölu hjá öllum lyfsölum og hjá kaupmönnum, fyrir 25C. ftaskan. 
The Martin, Bole & Wynne Co. , Einu eigendur. 
WXNNlPEG, - MAN. 




Nóvember hefir 30 da a 1904. 


Þ 

M 

F 

F 

L 

i ! 

3 

4 

5 

Allra heilagra m. 
su. 7.27, sl. 4.58 

GORilÁNL DUR 

[ 

Jenuy Lind d, 1887 . 

3 v vetra 



Jestls prédikar um sœlu , Matt. 5. 

S 

6 

23. s. e. trín. 


M 

7 

•Jóa Arason höggv 1550 

ftýtt t.8.37 f.m. 

Þ 

8 


Milton d. 1674 

M 

9 

Lúter f. 1483 

Skúli Magnússon d. 1792 

F 

10 


Oliver Uoldsmith f. 1728 

F 

11 



L 

12 


4. v. vetr. 



Jaírus ogblóðfallssjiíka konav, Matt. 9. 

S 

18 

24. s. e. trín. 


M 

14 

Rask d. 1832 

Fyrsta kv.5.36 f. m. 

Þ 

15 



M 

16 

su. 7.50. sl. 4.38 

Jónas Hallgrímsson f. 1807 

F 

17 


Suez skurðurinn opnað. 1869 

F 

18 



L 

19 


5. v. vetrar 



Viðurstygð eySileggingarinnur, Matl 2L 

S 

20 j 

25. s. e. trín. 

Sir Wilf. Laurier f. 1841 




YLTR 

M 

21 

Maríumessa 


Þ 

22 

Cecilíumessa 

Fullt t. 8.12 e.m. 

M 

23 

su 8.00, sl. 4.30 


F 

24 



F 

2.5 



L 

26 


6. v. vetrar 



Innreið Krists í Jerúsalem, Matth. 21. 

S 

27 

1. s. í jólaföstu 

Aðventa — Grímur Thomsen 

M 

28 

Wash. Irving d. 1850 

[d 1896 

Þ 

29 



M 

30 

sn. 7.40, sl. 4.47 

Síð. kv. 12 38 f m. 


FARIÐ TIL Macdonald & Fleming 

m 528 riain Str. 

þegar þér ætlið aö kaupa hvað helst sem er af Harð- 
vöru, Matreiðsluvél, Pjáturvöru, Mái, Olíu, Rúðugler, 
Trésmíða og Steinhöggvara Verkfæri, o. fl. 

’Phgne 2146 528 Main Str. 











HANDA 

BORNUM 


Hið besta meða 
í heimi 

handa börnum. 


LÆKNAR : 

Harðlífi, meltingarleysi, krampa, magaverki, 
meltingar slakleik, tanntökuveiki, önuglyndi, 
niðurgang, eirðarleysi, svefnleysi, verki, og alt 
sem vera kann að iðrum og maga. 

Þetta meðal er skínandi gott Jitlu ungunum. Það ger- 
ir þá hrausta og sælleg og heldur þeim vih heilsuna. 
Það er ekkert saknæmt í því. Börnunum fellur það; 
það er hið besta meðal, sem þér getið gefið þeim; ætti 
að gefa þeim það við og við. s 


Storks’ Cureatot 

Selt í öllum lyfjabúðum 
og hjá kaupmönnum á 

35c. flaskan. 


Martin, Boíe k Wynne Co, 

aðal eigendur. 

WINNIPEG, MANITOBA 



Desember 


hefir 31 da 


1904 


F 

F 

L 

1 

2 

3 


, ÝLIR 

Eggert Oiafsson f. 1726 
Bardaginn við Austerlitz 1865 

7. v. vetrar 

S 

4 

Teikn á sól, tunrjli og stjöruum, Lúk. 21. 

2 . p. 1 jólaföstu , 

M 

5 

Mozart d. 1791 


Þ 

6 


iVýtttunel 8,46 e m. 

M 

7 

su. 8.18, sl. 4 26 

JónSigurðsson d. 1879 

F 

8 

Maríumessa 


F 

9 

.Milton f, 1608 

L 

10 

Aiex. Dumas sr, d. 1870 

po 

< 

< 

S 

11 

Jóhannes í bönd 
3. s. í jólaföstu — 

um, Matt. 11. 

M 

12 


Skúli Magnússon f. 1711 

Þ 

13 


Séra Jón Þorlákss. f. 1741 

M 

14 

su. 8,32, sl. 4.26 

F. kv. 3.07 e.m, — Washington 

F 

15 

[d. 1799 

F 

10 


L 

17 


9. v. vetrar 

S ■ 

18 

Vitnisburöur Jóhannesar skírara, Jóh. 1. 

4. s. í jólaföstu 

M 

19 



Þ 

20 



M 

21 

su. 8.28, sl. 4.30 

.MÖRSUGUR 

F 

22 

Tómasmessa Sólhvörf: 

skemstur dagur. Fult t- 

F 

23 

Þorláksmessa 

[11.01 f.m. 

L 

24 

Aðfangadagur jóla 

jólanótt (nóttin helga) 10. v. v. 

S 

25 

Krists fœðin ; 

‘JóJadagur 

g, Lúk. 2. 

M 

26 

Annar í jólum 


Þ 

27 

Magnús Stephensen konferens 

M 

28 

su. 8.09, sl. 4.26 

[ráð f. 1762 

F 

29 

Gladstone f. 1809 

Síð. kv 8.46 e.m. 

F 

30 


Bj. Thórarensen f.1786 

L 

31 

Gamlársdagur 

Gamhetta d. 1882 11, v. v. 



Pioneer 

Kaffi 

er betra en grænt kaffi. 
Sjá bls. 7. 


Blue Ribbon M’f’g Co. 
Winnipeg. 
















Gott styrkingarlyf 

Fyri r taks hressing og styrkingarlyf, þegar deyfð og drungi 
ásækir mann, er 

Eno’s Beef Iron & Wine. 

VerS $1.00 flaskan. 


Barnaveiki 

Barnaveikishósti er fljótt læknaSur með 

Coxe’s Hive Syrup. 

Verð 25C. flaskan. 


Við brjóstveiki 

sem er orðin gömul og búin að grafa um sig, ráðleggjum vér 

Leitlihead’s Emulsion <jf Cod Liver Oil. 

Verð 50C. og $1.00. 


Höfuðverkur 

læknast fljótlega með 

Leithhead’s Headache Wafers. 

Verð 25C. 


Sumarveiki 

Niðurgangur, blóðsótt og ffeira, má fljótlega lækna með 

Dr. Clark’s Wild Strawberry Compouad. 

Verð 25C. 


%\xt Jfttarttn, §alc ani) ®nnnc Co., 

EINU EIGENDUR. 

WINNIPE G, MAN' i 
















ALMANAK. 


Útgefandi Ólafur S. Thorgeirsson. 


10. ÁR. 


WlNKIPEG, CANADA. 


1904. 


Björnstjerne Björnson. 


HiS heimsfræga skáld Norömanna, Björnstjerne 
Björnson, er fæddur 8. des. 1832. Hann var því 
sjötugur 8. des. áriS sem leiS. Þá voru hátíöahöld 
mikil um Noreg allan og um öll Noröurlönd. Og öll 
hin mentuöu lönd heimsins tóku þátt í því hátíðahaldi 
með því að rita um skáldið og sýna fram á, hve mikla 
þýöingu æfistarf hans hefir haft, ekki að eins fyrir 
þjóö hans, héldur fyrir menningu heimsins. Engri 
þjóö erum vér íslendingar jafn-skildir og frændum 
vorum í Noregi. Vér ættum því aö leitast viö aö 
skilja sögu þeirra og menningarbaráttu, skáldskap 
þeirra og andans skörungsskap allan, sem þeir á síö- 
astliöinni öld eru orðnir stórfrægir fyrir. 

Það var koinið fyrir Norðmönnum nærri því eins 
og fyrir sjálfum oss. Þeir voru nærri því týndir úr 
sögunni meðan þeir voru undirlægjur Dana. En 1814 
röknuöu þeir úr rotinu. Þá fengu þeir sjálfstæði sitt 



20 


aftur og risu upp á skömrnum tíma sam endurfædd 
þjóö. Síöan hafa framfarirnar hjá þeim veriö risa- 
vaxnar og höll þjóöernis þeirra ri>iö upp í skyndingu 
eins og töfrahallirnar í Þúsund og einni nótt. H\'ert 
mikilmennið hefir þjóöinni fæöst á fætur ööru, sem 
gjört hefir garðinn frægan á öllum andans svæðum. 
Eitt þessara miki'menna er skáldiö Björnstjerne 
Björnson. 

Hann er prestssonur. Faðir hans var trúáður 
maður, samvizkusamur, ötuil, viljasterkur og drengur 
góöur, en enginn sérlegur andans maður. Hann var 
maður mikill vexti og aö sama skapi mikill fyrir sér. 
Á þeim tímum var fremur vantrúaröld í Noregi eins og 
víöa annars staöar og ribbaidaháttur mikill til sveita. 
Voru prestar í litlum hávegum haföir og stundum 
barðir til óbóta. Voru þá stundum þær röksemdirn- 
ar áhrifamestar, sem gjöröar voru meö hnefanum. 
Að minsta kosti kom það sér oftar en einu sinni vel 
fyrir fööur skáldsins, aö sóknarmenn höfön beig í sér 
við hnefa hans. En fyrir einlægni fööur síns, áhuga 
og alvöru hefir skáldiö ávalt borið djúpa lotning. 

Ekki þótti Björnson námsmaöur mikill í æsku. 
Hann haföi hvorki þol né þreyju í sér til að sitja lengi 
á námsbekkjunum. Átti hann í því sammerkt við 
ýmsa landa sína, sem þá voru upp aö vaxa og síðan 
hafa frægir menn orðið, svo sem Henrik Ibsen , Jónas 
Lie og Aasmund Winje. Allir voru þeir samtíða í 
latínuskóla einum í Kristjaníu, sem gáfaður karl einn 
veitti forstöðu, er frægur var fyrir að geta troðið 
skólanámi í þá, sem öðrum kennurum ekki var unt 
við að tjónka. Fyrir hans aðgjörðir komst Björnson 
gegn um latínuskólanám sitt, svo hann náði inngöngu 




í háskólann. En úr námi hans þar mun lítiö sem 
ekkert hafa oröiö; til þess vár tilhneigingin-til aö kom- 
ast út í lífið og taka þátt í áhúgamálum lands og þjóð- 


BJÖRNSON OG DÓTTIR HANS, BERGLJÓT, KONA SIGURSAR IBSEN. 


ar alt of sterk. 

Þegar í hópi leikbræöra sinna haföi Björnson 
öölast auknefnið „málafylgjumaðurihn (Agitator- 



22 


en ). Enda bar fljótt á því, aS hann dró ekki af sér, 
þegar um eitthvert áhugamál var aö ræöa. Hann 
gjöröist þegar ákafur flutningsmaður hinnar norsku 
þjóöernishugmyndar, sem þá var eðlilega enn í 
bernsku. I blaöi, sem hann á fyrstu árum var viö 
riðinn, tók hann þegar að rita gegn sambandinu við 
Svíþjóð og sýna fram á, að þaö væri Norðmönnum til 
vanza, að hafa sænskan konung yfir sér. En sem 
betur fór, mátti skáldið sín þá meira hjá honum en 
stjórnmálagarpurinn; tók hann nú að yrkja af kappi 
bæði í bundnum stíl og óbundnum og ávann sér fljótt 
bæöi frægð og hylli þjóðar sinnar. 

Hið fyrsta, sem hann varð verulega frægur fyrir, 
voru lýsingar hans úr sveitalífinu, eða bændasögurnar 
hans svonefndu. Þá var hugsæisstefnan ( idealisme ) 
alment ráðandi í skáldskapnum og heyrði Björnson 
henni til með lffi og sál. Ber allur skáldskapur hans 
frá fyrri árum þess ljósan vott. Lýsingar hans á 
bændalífinu í Noregi eru því allar frá því sjónarmiði 
ritaðar og sýna ef til vill fremur, hvernig skáldið á- 
leit að norskir bændur ættu að vera, en hvernig þeir 
og líf þeirra í raun og veru var. Samt sem áður eru 
þær skáldskapur svo sannur frá upphafi til enda, að 
Norðmenn sáu sjálfa sig þar í skuggsjá betur en þeim 
áður hafði unt verið hjá nokkuru öðru skáldi. Þjóð- 
in fann þar eigin hjartaslög sín með þeirri brennandi 
ramfaraþrá og útfararlöngun, sem síðan hefir einkent 
líf hennar. Frá listarinnar sjónarmiði má ef til vill 
margt að þeim finna. Persónulýsingarnar eru ekki 
nærri því eins ljósar og glöggar og menn eiga nú að 
venjast, og þær síðar hafa orðið hjá sama höfundi. 
Samt sem áður er mjög mikið vafamál, hvort skáld- 



23 



skapur hans frá síöari árum lifir jafn-lengi. Því í sög- 
um þessum er svo inikiö af æsku og vor-þrá; heimur- 
inn, mennirnir, lífið, náttúran, — alt er eins ungt og 
þó þaö hefðí verið skapaö í gær. Þaö er eins og ið- 
grænn völlur á 
vori, þegar dögg- 
in hangir í hverju 
strái og morgun- 
sólin hellir geisl- 
um sínum yfir 
hann. Flestar af 
sögum þessum eru 
íslendingum kunn 
ar. Þær hafa 
þýddar veriö á 
vora tungu og 
sumar ágætlega. 

Enginn gleymir 
Sigrúnu á Sunnu- 
hvoli, Kátum pilti, 

Árna eða Fiski- 
mærinni.sem lesið 
hefir. Stíllinn, 
sem á þeim er, á 
þar góðan hlut 
að máli. Það er björnson og kona hans. 

einn hinn einkennilegasti stíll, sem fram hefir kom- 
ið hjá nokkuru skáldi þessara tíma. Það er tilraun 
til að endurreisa hinn ljósa, gagnorða en óbrotna stíl 
íslenzku sagnaritaranna f fornöld. Það er leitast við 
að segja frá öllu með sem allra-fæstum orðum og gefa 
miklu meira í skyn, en sagt er. Á þann hátt tala 



24 


norskir bændur þann dag í dng og hefir Björnson oft- 
ast meistaralega tekist aö hafa or 5 eftir þeim og tala 
þeirra máli. Naumast hefir honum tekist til fulfs aö 
láta þanna stíl veröa eins eölilegan og sögustflinn o'g 
ekki hvílir annar eins gullaldarblær yfir honum og stíl 
Snorra Sturlusonar eða höíundar Njálssögu. Hann 
er ekki iaus við að bera méð sér að vera stæling, en 
þrátt fyrir alt stóö Bj árnson fornsögum vorum of 
fjárri til aö geta látiö þær verða sér til fullkominnar 
fyrirmyndar. Ibsen hefir í þessu efni komist honum 
feti framar. Ekkert skáld meö Norðmönnum og ef 
til vill hvergi hefir eins náö tungutaki, hugsunarhætti 
og lyndiseinkunnum feðra vorra og hann‘|í ,,Kongs- 
emnerne“ og ,, Hérmönnunum frá Hálogalandi. “ 

Ekki varð Björnson síður frægur fyrir ljóðagerð 
sína en söguskáldskap. Enda er hann frá hendi nátt- 
úrunnar fyrst og fremst ljóðskáld. Hann náöi sér 
þar algjörlega niðri. I örfáum línum tókst honum 
þar meistaralega að koma fyrir stórbrotinni, mikil- 
fenglegri og göfugri hugsun og láta hana veröa að ó- 
gleymanlegri og lifandBmynd í huga annarra manná. 
Hvergi er hann eins einkenniiegur né frumlégur. 
Enda hefir þjóðin lært Ijóöin hans; þau eru sungin 
með hin,uni ágætu lögumjGre/g-S'frá einum landsenda, 
til antjárs. Og óhætt er að'segja, að þau háfi aukíð 
þjóðinni fjör og heilbrigði, kjark og sjáifstæði,' kær- 
leika til landsins og um fram alt til þjóðernisins að 
miklum mun. Fósturjarðarkvæðin^hans taka flestúm 
þess konar kveðskap fram. Þáu falla honum áf vör- 
um ineð eins mikílli fegurð og töfrandi afli og foss- 
arnir norsku falla niður af berginu. Enða verða 



25 


Norðmenn eins og ölfaðir af ættjarðarást, þegar þeir 
fara með þau. 

Ekki lét Björnson sér nægja að l'éggja sig eftir 
Ijóðagerð og söguskáldskap einum. Skáldskapargáfa 
hans er svo víðtæk, að hann hefir réynt sig á öllum 
svæðum skáldskaparins og hvarvetna borið ægishjálm 
af flestum öðrum. Hann er í þessu eins og svo mörgu 
öðru býsna líkur hinni fögru og mikiihæfu fornhetju 
Norðmanna, Ólafi konungi Trj'ggvasyni, seni lék sér 
að þremur söxum í einu. Hinar þrjár aðalteguhdir 
skáldskaparins hafa látið honum hér um bil jafn vel. 
Hann hefir leikið sér að þeim jöfnum höndum eins og 
Ólafur konungur að söxunum, svo enginn hefir vitáð, 
hver þeirra mundi á lofti næst. Hann er leikskáld 
ekki síður en ljóðskáld og sagnaskáld. Fyrsta leikrit- 
ið hans heitir ,,Milli bardaganna“ og kom út 1858. 
Svo ráku þau hvert annað ,,Sverrir konungur“ 1861, 
„Sigurður Slembir“ 1862, og ,,Sigurður jórsalafari“ 
tíu árum síðar (1872). Frá bókmentalegu sjónarmiði 
er það eiginlega íslendingurinn, Snorri Sturluson, sem 
er andlegur faðir skáldsins. Fyrstu tuttugu árin af 
hinni löngu og frjósömu rithöfundsæfi sinrii, lifir 
skáldið af Heimskringlu Snorra Sturlusonar. Hvort 
sem hanri yrkir smákvæði, ritar sögur, eða semur leik- 
rit er alt sniðið eftir Snorra, stíllinn, efnið, blærinn. 
Hann virðist á þessu fyrra tímabili æfi sinnar að hafa 
haft þann metnað mestan að gjöra fornöldina aftur 
lifandi í huga þjóðarinnar,—að umskapa þjóðlífið og 
færa inn í það nýtt afl og fjör, kjark og dug, þrótt og 
áræði með því að leiða hina veigalitlu, deiglyndu nú- 
tíðar kynslóð fram fyrir hetjurnar fornu, sem aldrei 
kunnu að hræðast, enga örðugleika létu sér í augum 



2Ó 


vaxa, af því lífiö var svo heilbrigt, aö það kendi sér 
einskis meins. Og það er enginn vafi á því. að fáum 
skáldum, ef annars nokkurum, hefir teki.st jafnvel að 
hafa stórkostleg áhrif á hugarfar og framkvæmdarlíf 
þjóðar sinnar og Björnson. Hann hefir áþreifanlega 
sýnt og sannað, að það er kredda ein, sem ekkert gildi 
hefir, að ekki sé unt að snáa fornsögum vorum, þótt 
þær séu sjálfar listaverk, upp í nútíðarlistaverk, sem 
h.rft geti stórkostlega og ómetanlega þýðing fyrirþjóð- 
Jíf þessara tíma. 

En um miðbik æfinnar verður stórkostleg breyt- 
ing í huga skáldsins. Fyrstu tuttugu árin af skálda- 
æfi sinni var hann allur á valdi hugsæisstefnunnar. 
Hann er fæddur hugsæingur eða hugsjónamaður. Sú 
stefna skáldskaparins virðist hafa verið algjörlega sam- 
kvæm eðli hans. Eftir hennar nótum var honum jafn- 
eðlilegt að syngja og lóunni og þrestinum eftir sínum. 
Þess vegna mun mörgum finnast, að það sem hann 
orti þenna fyrra hluta æfi sinnar, vera skáldskapur í 
æðra veldi en það, sem hann hefir ort tuttugu til þrjá- 
tíu árin síðustu, hversu ágætt sem margt af því hefir 
verið. 

Eins og kunnugt er, varð bylting mikil í hugsun- 
arstefnu Norðurálfunnar kring um 1870. I skáldskap 
og listum var sú bylting fólgin í fráhvarfi frá þeirri 
hugsæisstefnu, sem áður hafði verið ráðandi. Skáldin 
og listamennirnir varpa sér út í annan straum, sem nú 
laugar fjöll og dali eins og flóð á vori og hrífur alt með 
sér. Það er hlutsæisstefnan ( realismus ). Áður höfðu 
menn lifað í heimi hugsjónanna, nú vildu menn lifa f 
heimi hlutanna. Áður höfðu menn hugsað um hlut- 
ina eins og þeir áttu að vera, en ekki eins og þeir f 



2 7 


raun og veru eru. Nú vilja menn aö eiris hugsa um 
hvern hlut eins og hann er, ekki síöur hiö ljóta og ó- 
geöslega en hiö fagra og dýrö- 
lega. Skáldskapurinn á ekki 
að leiða inp í neitt írnyndað 
draumland, heldur aö halda 
sér til þess, sem hver maður 
fær þreifað á. Hugur margra 
snerist eðlilega um leið frá 
trú og kristindómi og marg- 
ar tilraunir voru gjöröar til að 
sýna fram á, aö þetta væri 
ekki annað en hugsjónasmíöi 
mannsandans, er engan veru- BARNABÖRN þ E1RRA 
leika hefði í sér fólginn. bj.3rnsons og ibsens. 

Þaö má nærri geta, að þessi stefnubreyting hafi 
komið áköfum umbrotum á staö í huga annars eins á- 
kafs tilfinningamanns og Björnstjerne Björnson er. 
Þessi umbrot voru svo mikil, aö hann þagði nálega í 
tíu ár og lét lítið til sín heyra. Á þeim áruin (1865 
til 1875) ferðaöist hann mikið og drakk í sig þenna 
byltingahug, sem nú var orðinn einvaldur út um lönd- 
in. Þegar hann kemur aftur fram á sjónarsviöiö, er 
hann algjörlega oröinn maður hinnar nýju stefnu. 
Áriö 1874 gaf hann út leikrit, er hann nefnir ,,Ritstjór- 
inn. “ Hann hverfur nú meö öllu frá fornöldinni og 
snýr sér með öllum eldi anda síns aö nútíðinni. Upp 
frá þessu verður hvert skáldverk frá hans hendi deilu- 
rit um eitthvert mikilvægt mannfélags málefni. Leik- 
rit hans birtast nú hvert á fætur öðru: Gjaldþrot 1875; 
Konungurinn 1877, Leonarda 1879, Nýja kerfiö 1879, 
Glófinn 1883, Um megn 1883, Landafræði og ást 1885. 







28 


Seinna hefir birzt ei.ns konar áframhald af leikritinu 
Um megn, en þó myndar hvort um sig' eina heild. 

Ekki hefir Björnson gleymt söguskáldskapnum 
þessi árin heldur. Fyrst á þessu tímábíli gaf hann 
út hokkurar stuttar skáldsögur, sem allar voru í sama 
anda og leikritin. Hétu þær. Magnhildur (1877), Man- 
sana kapteinn < 1879), og Ryk (1882). En síöarkomu 
út tvær langar sögúr eftir hann, þar sem hann hefir 
meö öllu móti reynt aö koma hinum nýju hugmynd-' 
um þessa tímabils inn í huga þjóöar sinnar. Heitir 
önnur þeirra ,, Veifúrnar uppi í bænúrn og á höfninni“ 
(1884), en hin: ,,Á-guðs vegum“ (1889). í báðuro 
þessum sögum kemur skáldiö fram sem ákafur mála- 
flutníngs.maöur nýja tímans. I fyrri sögunni heldur 
hann fram mjög eipkennilega darvínsku framþröúnár- 
kepni.ngunni. Hann sýnir þar fram á, hvernig ætt 
ein, sem.eitt sinn hefi.r ye’riö hraust og heilbrigð ög' 
gædd heihniklu líkamlegu átgjörfi, én orðin er farin 
að héilsu .og.kröftum y gáfum og gæfu, af þvf illa'hefir 
fariö verið meö alt .þétta og sóðálégá lifað, rís aftur 
við og fær.nýjan dug bæði andlegá og líkámlega með 
þvf að blandast annarri, sem vel hefir farið að ráði 
sínu og.ekki syndgað gegndögmáli lífslns. Þótt énd-' 
urfæðing. þessi sé ekki fullkomin þegar í stað,' hefir 
skáldið þá..trú, : að hún ýer.öi þaö' nieð tímánum. Og 
það sem heima á um eina ætt, á með jafn-miklum 
sahni he.ima um mannfélagíð í heild sinni. Að lifa 
samkvæmt heilbrigðislögmálinu er 'því éinnig allra 
mei.na, bót. Þes.s vegna má draga veifurnar upp bæði 
í bæ'num og á höfninni fyrir dáðríkri og þróttmikilli 
framtfðarkynsióð. 

I seinní sögunni ér það baráttan úm mannshjartað : 



29 



milli trúar og vantrúar, sem skáldiö hefir valiö sér að 
yrkisefnir En fulltrúar kristindómsins eru.þar látnir 
vera einstrengingslegir og gamaldags, gáfnatregir og 
þröngsýnir, sneiddir öllum skilniugi á mönnum og 
málum samtíðar sinnar, svo ekki er við öðru að búast 
en menn snúi 
bakinu við 
þeim, kenningu 
þeirra og lífs- 
skoðun. Skáld- 
iðmunhafahaft 
þá trú um þess- 
ar, mundir, að 
kristindómur- 
inn væri úrelt 
lífsskoðun, sem 
heimurinn væri 
í þann veginn 
að yfirgefa. 

Hann hélt við 
og við hálf-v.ís- 
indalega fyrir- 
. lestra gegn . 
ýmsum atriöum 
knstindómsins .fossinn sem björnson baðar síg f 

og þótti þá nokkuð geyst fara, tala oft um þá 
hluti, sem hann. bar lítið skynbragð á eða ekkeir, 
og lítið hugsa um að finna staðhæfingurn sínum gild 
og góö rök til stuðnings. Tilfinningar hans voru svo 
æstar.í bilþ að. hann kunni ekþi af ne.inni stillingu að 
mæla, enda einkennir þah afla framkomu_hans í öllum 
máium bæði fyrr. pg síðar. H.ann talar ,ekki um nokk- 






30 


urt mál fyrr en það er oröið honum kappsmál og sér 
ekkert nema það.meðan á því stendur. En svo hjaðn- 
ar þessi ákafi oft niður á skömmum tíma og þá verður 
hann því ósjaldan vinveittur, sem hann hafði áður of- 
sótt með hnúum og hnefum. Á þann hátt er nú ksm- 
ið með kristindóminn. Á Frakklandi snerist skáldið 
aftur í þá áttina, svo hann er nú síðari árin fremur 
vinveittur en óvinveittur hinni kristnu lífsskoðun, þó 
nokkuð sé hann reikull í trúnni. 

Fáir menn, ef annars nokkurir, eiga það betur 
skilið að vera kallaðir skáld þjóðarsinnar en Björnson. 
Það var smellið af því það var svo satt, sem fagur- 
fræðingurinn Brandes eitt sinn sagði um hann: ,,Að 
nefna Björnson á nafn er hið sama og draga upp 
norska fánann“. Hann er persónugjörfing hins 
norska þjóðernis. Hann hefir vakið þjóð sína til með- 
vitundar um sjálfa sig betur en nokkur annar. Hugs- 
un hans hefir meira og meira hneigst að stjórnmálum 
eftir því sem árin hafa þokast yfir hann. Aðaláhersl- 
una hefir hann í stjórnmálabaráttu sinni stöðugt lagt á 
efling og glæðing þjóðernismeðvitundarinnar: Að 

Norðmenn skoðuðu sjálfa sig og væru skoðaðir af öðr- 
um sem óháð og sjálfstæð þjóð, sem bæru höfuðið 
hátt og frjáismannlega og þyrftu fyrir engum að lúta. 
Hann hefir verið hræddur við Svía. Þeir eru stærri 
þjóð og eiga sína glæsilegu miðaldasögu; í þeirra garði 
hefir líka sænsk-norska konungsættin bólfestu. Þess 
vegna svo hætt við,að Svíunum sé eignað alt, en Norð- 
mönnum gleymt út um heiminn. Fáninn þeirra þarf 
því að vera öldungis hreinn og í honum engir sænskir 
litir. Norðmenn, sem eru ein hin mesta siglingaþjóð 
heimsins, verða að hafa norska konsúla, eba verzlun- 



3i 


arfulltrúa, hvarvetna út um löndin, svo þaS verSi lýS- 
um ljóst, aS þaS séu norræn skip og norrænir menn, 
se n sigla höfin og flytja varning milli fjarlægustu 
hafna. Suona hvgsar skáldiS um þjóS sína í stóru og 
smáu. Mælska hans er mikilfengleg og stórbrotin. 
Menn standa á öndinni, þegar hann talar, enda hrýt- 
ur þá oftast margur heitur neisti frá afli. 



Theodór Roosevelt, 

forseti Bandaríkjanna. 


Þrjár þjóöir bera nú ægishjálm yfir öllum öörum: 
Þjóöverjar, Englendingar og Bandaríkjamenn. Og 
þegar farið er að viröa fyrir sér mennina, sem mestu 
ráða í heiminum, verða þeir óðara fyrir oss : keisar- 
inn á Þýzkalandi, Jósef Chamberlain á Englandi og 
Theódór Roosevelt í Bandaríkjunum. Um hinn síð- 
ast nefnda viljum vér hér fara nokkurum orðum. 

Mönnum ber saman um, að enginn einn maður í 
Bandaríkjunum hafi um þessar mundir neitt líkt því 
eins mikil áhrif á aðra menn og Roosevelt íorseti. 
Þetta er ekki vegna þess, að hann skipar æðsta em- 
bættið í landinu. Ekki heldur vegna þess valds, er 
hann hefir með höndum, sem leiðtogi þess öfluga 
stjórnmálaflokks, er hann heyrir til. En það er vegna 
eftirdæmisins, er hann gefur þjóð siuni, — vegna 
þeirrar lyndiseinkunnar, er birtist í öllum orðum hans 
og framkvæmdum. Menn dást svo rnjög að framkomu 
hans, að þcir eru ósjálfrátt farnir að sp) r rja sjálfa sig: 
Hvernig mundi hann breyta í mínum sporum ? 

Roosevelt er fæddur af góðum ættum. Hann er 
af hollenzku kyni, eins og nafn hans bendir á. For- 
feður hans voru menn með sterkan vilja og stöðuga 
lund. Sagt, að þeir hafi mann fram af manni verið 



33 


gætnir menn og ráövandir, og komiö ár sinni vel fyrir 
borð í h'finu. Fööurarfur fíans var nógu mikill til 
þess, að hann kæmi fótum fyrir sig. En framan af 



, .THEOpðR KOOSKVELT. FORSETI. EANDARÍKJANNA. , 

æfi hafði hann veikbygðan líkamá við að • stríöa og lé- 
lega sjónv Gáfur hans votii aÖ sönnu álitnar allveiga- 
miklar, en ekki ljómandi. Hann fekk gött uppeldi; 



34 


hann varð ekki var við annað á heimilinu en glaðværð 
og heilbrigði í skoðunum og lilnaðarháttum. Til 
menta var hann settur á þeim skólum, sem beztir eru 
álitnir og heillavænlegastir fyrir unga Ameríkumenn. 
Þegar hann hafði lokið undirbúningsnámi sínu, ferðað- 
ist hann erlendis og og lagði svo fyrir sig lögfræði. í 
öllu því, er á þenna hátt var ósjálfrátt lagt upp í 
hendur hans, virðist hann hafa heppinn verið um fram 
flesta aðrá menn. 

En nú fór hann að hugsa um sjálfan sig og taka 
ráð sitt í eigin hönd, Hið fyrsta áhugamál hans var 
heilsan, að styrkja hana með öllu móti. Hann æfði 
líkama sinn á allan hátt og sýndi hina mestu sjálfsaf- 
neitun; skilmingamaður varð hann ágætur og tók öðr- 
um frarn í alls konar leikfimi. Afkastamaður var hann 
hinn mesti á unga aldri. Hann var nærsýnn mjög ; 
samt sem áður las hann og ritaði meir en flestir menn 
aðrir og varð ágæt skytta. Áður en hann yfirgaf há- 
skólann, hafði hann getið sér ágætan orðstýr fyrir 
dugnað og óbilandi sjálfstraust. 

Snemma hneigðist hugurinn þangað, er hann 
sfðan hefir dvalið. ’ Stjórnmál og bókmentir náðu 
þegar haldi á huga hans, áður en hann hafði lokið 
laganámi sínu. Fyrstu bókina sína ritaði hann tutt- 
ugu og þriggja ára gamall. Og á þrítugs aldri hafði 
hann ritað nógu mikið til að skipa heiðarlegan sess 
meðal sagnaritara amerískra og æfisöguhöfunda. 
Sanngjarn sámanbúrður á þessum bókmentastörfum 
hans við ritstörf annarra manna í sömu grein virðist 
hafa komist að þeirri niðurstöðu, að á þessum árum 
hafi hann meira ritað en flestir aðrir og að gildi þess 
hafi að minsta kosti jafnmikið verið og þess, er eftir 



35 


aöra menn liggur, þótt þeir um miklu lengri tíma 
heföu gefið sig við slíkum ritstörfum. 

Þó voru bókmentirnar og rithöfundsstarfið ekki 
aðal-áhugamál hans. Tuttugu og fjögra ára gamall 
varð hann þingmaður í New York ríki. Fylti hann 
þegar flokk samveldismanna—repúblíka—, en var þó 
ákafur umbótamaður. Hann hafði gengið í flokk með 
uugum mönnum í borginni New York, sem voru 
brennandi áhugamenn um ýmsar umbætur, einkum í 
tollmálum. Einum þessara vina sinna ritaði hann, 
að hann væri samveldismaður fyrst og toll-leysingi þar 
næst. Hann var þegar heppinn á þingi. Hann 
gjörðist ötull flutningsmaður góðra framfaramála, átti 
oftast sigri að hrósa, og það ósjaldan gegn kappsfull- 
um flokksbræðrum. Á flokksþingi ríkisins 1884 hafði 
hann tuttugu og fimm ára gamall þrek og fylgi til að 
andæfa Blaine, sem hann þá eigi treysti, og bera þar 
hærra hlut úr býtum. En þegar Blaine samt sem áður 
náði útnefning flokks síns, var ekki unt að fá Roose- 
velt til að fylgja hinum óháða flokki, er þá myndaðist. 
Og aldrei hefir nein tilhneiging til að yfirgefa flokkinn 
síðan gjört vart við sig hjá honum. 

Á þessum fyrstu árum dvaldi hann tímum saman 
í vesturfylkjunum, þar sem lifað var hálfviltu hjarð- 
manna og veiðimanna lífi. Með nautasmölum ( cow - 
boys ) varð hann frægur sem reiðmaður og nautasmali, 
með veiðimönnum sem ágæt skytta. Hvarvetna kom 
hann sér manna bezt, því hann gjörðist jafningi þeirra, 
er hann umgekst, en foringi þeirra og eftirlætisgoð 
um leið. Tuttugu og átta ára gamall náði hann út- 
nefning samveldismanna til borgarstjóra í New York. 
Hann hefir gegnt opinberum embættum fyrir þjóð 



36 


sína síöan hann var um þrítugt. Hann hefir einkum 
lagt mikla áherzlu á umbætur í embættaskipun og 
eindregiö fylgt þeirri stefnu, sem þar vill fara eftir 
veröleikum einum. Var hann sex ár í nefnd þeirri, 
sem sett var til að koma umbótum þessum í fram- 
kvæmd, og kom þar meira til leiöar en nokkur annar 
maöur. Tvö ár var hann forsprakki lögreglustjórnar- 
innar í 'New York og færöí þar svo margt í lag a 5 
furöu gegndi. Hann var aðstoöarskrifarí sjóöliös- 
deildarinnar áriö áöur en stríöið viö Spánverja brauzt 
út, og alment er honum eignaður langstærsti skerfur- 
inn af heiörinum fyrir aö þar var alt á'takteinum, er á 
þurfti aö halda. Þegar ófriönum laust á,' fekk hannt 
eigi hamiö sig lengur á skrifstofum stjórnarinnar, en 
þaut.af staö, safnaöi saman heilli herdeild sjálfboöa 
riddaraliös og gjöröist sjálfur foringi hennar. Um' 
hugrekki hans á orustuveHinum hefir enginn veri 5 
svo djarfur a.ð efast. En 'að háhn sem foringi hafi 
gætt gætnisskyldunnar eins vel og ietlast heföi mátt 
til,—-um það eru menn ekki jafn-sammála. Kappiö 
ber oft forsjálnina ofurliöi hjá. ungum mönnurh og 
framgjörnum. Af foringjum þeim, er þátt tóku f 
stríðinu, varð hann í rauninni einna frægastur. Og 
hann bætti við þá írægðjmeð því aö gangaSt fýrir mót- 
mælurh til stjórnarinnar gegn. því, aö hérnúm y'ærr 
haldið á óheilnæmum stoðvum í brun'abeltis loftslagí 
eftir að ófriði var lokið, til að verða þar sóttnæmum 
sjúkdómum og frægöarlaúsum dauða aö bráö. Fyrir 
þessa frammistöðu sína álla var hann riú oröinn á- 
trúnaðargoö þjóðarinnar. Hann var riú kosínn ríkis- 
stjóri í New York. 'Yfirleitt þótti hann standa mæta- 
mætavel í. þeirr.i vandasömu stöðu. Mörgúm umbót- 



37 


um í stjórnarfarinu hratt hann af stað; einkum var 
hann sérlega heppinn í aö skipa aldrei nema beztu 
mönnum í embætti og mikið sjálfstæöi þótti hann þar 
sýna. Af sumum var honum þó fundiö það til for- 
áttu, aö hann hratt ekki hinum ráöríka flokksforingja 
ríkisins frá völdum, en vafasamt hvort þaö hefði tekist, 
þótt reynt hefði verið. 

Við forsetakosningarnar árið 1900 linti flokkur 
hans ekki látum við hann, að taka útnefning sem 
varaforseti. Hvaö eftir annað sagöi hann afdráttar- 
laust nei. En aö síöustu lét hann þó eftir marg- 
endurteknum samróma kröfum fiokksþingsins. Þegar 
McKinley lézt var hann á veiðum og varö að leita 
hann uppi í skógarauðn einni. Um leið og hann tók 
við embætti sínu, lýsti hann yfir því, að hann mundi 
fylgja fram stjórnarstefnu fyrirrennara síns. Hann 
hefir gjört það fram á þenna dag með dugnaði og sam- 
vizkusemi og fylgt fram meginskoðunum flokks sfns 
dyggilega um leið og hann hefir þó ávalt verið leiðtog- 
inn, sem bent hefir á nýjar brautir. Stjórn hans er 
þegar frœg orðin fyrir það, hve ant hann lætur sér um 
að fara eftir verðleikum einum, þegar um skipun í 
embætti er að ræða. En í tveimur atriðum hefir 
hann sem forseti stígið inn á 'nýjar brautir. Hann 
tók í taumanasvo að dugði til að fá verkfaliinu í kolá- 
námunum friðsamlega leitt til lykta og barg með ráð- 
kænsku sinni og myndugleika landinu frá geysi-hættu 
áður vetur gekk í garð. Löggjöf, sem hingað til hafði 
verið liggja látin í þagnargildi og halda átti aúð- 
mannavaldinu í skefjum, hefir hann éindregið látið 
beita. Með því hefir hánn ótvíræðlega gefið í skyfi, 
að það er sannfæring háns, áð stjórnin eigi að taka 



38 


til greina hin nýju skilyrði, sem iönaður og velmegun 
þjóöarinnar hefir rnyndaö. Svertingjamáliö í Suður- 
ríkjunum hefir hann heldur ekki látið afskiftalaust. 
Hann hefir skipað svertingjum þar í embætti, þegar 
honum hafa virst þeir því vaxnir, og veriö meö öllu 
andvfgur þeirri stefnu, er bola vill svertingjum frá Öll- 
um embættum og jafnvel út úr flokki samveldismanna. 
Meö því er hægt aö segja, að hann hafi hrundið því 
vandamáli út í enn meiri vanda, án þess aö hafa bent 
á nokkura verulega úrlausn. Afskifti hans af löggjöf 
landsins eru álitin hófleg og í alla staöi réttmæt. 

Þótt Roosevelt forseti hafi lagt rækt við það 
þrent, er mest virðist heilla allan huga þeirra, er það 
stunda, stjórnmál, bókmentir og hernaö, hefir hann 
gefið sig viö ótal ööru og hvarvetna leyst ætlunarverk 
sitt jafnvel af hendi. Hann þykir ágætis heimilisfað- 
ir og lætur sér einkar ant um uppeldi barna sinna. 
Hann er fyrirmynd á heimili sínu ekki síður en annars 
staöar. Sjálfur hefir hann sagt, aö lífiö hafi aldrei 
áður veriö svo hugnæmt,—svo fult af heilbrigðnm á- 
kafa og nautn. Einmitt frá þessu sjónarmiði hefir 
honum tekizt aö færa sér lífiö betur í nyt en flestum 
Ameríkumönnum nú á dögum. Hann hefir haft hepn- 
ina með sér í öllu. Það væri ef til vill hægt að segja, 
aö hann hafi verið of heppinn; því sá, sem stöðugt ber 
sigur úr býtum, hlýtur stundum að miðla málum og 
í þeirri málamiðlun að láta hæstu kröfurnar falla nið- 
ur. En í þessum efnum hefir Roosevelt samt í flestu 
lifað samkvæmt kenningum sínum. Rit hans og ræð- 
ur flytja stöðugt þá kenning, að seilast eftir hinu bezta 
sem unt er að öðlast, en aldrei að gefast upp. Það 
er fyrir honum eina lífið. Hann er um fram alt mað- 



39 


ur framkvæmdanna. Öll lífsspeki hans er lífsspeki 
framkvæmdanna. Þaö er eðli hans, aö láta hugsanir 
verða að framkvæmd og gjöra það eins vel og unt er 
hér í þessum málamiðlunarheimi. 

Um hann mætti að orði kveða líkt og forfeður 
vora: hann er rammur að afli. Hugsunin um hann 
er eins og svipa fyrir þá, sem deigir eru og veigalitlir 
og ekki vita, í hverja áttina þeir eiga að snúa sér. 
Skoðanir manna geta verið skiftar um það, hvort hann 
ávalt hafi breytt rétt, eins og þegar hann yfirgaf störf 
sín á stjórnarskrifstofum sjóliðsdeildarinnar í Wash- 
ington, þar sem hann var á við marga og eiginlega ó- 
missandi með öllu, og réðst út á orustuvöllinn sjálfan, 
þar sem hann mátti sín ekki meira en hver annar. En 
með þessu ávann hann sér hylli og kærleika þjóðar 
sinnar og varð átrúnaðargoð hennar um fram aðra 
menn. Æfintýra tilhneigingin er svo sterk í eðli 
hans. En á hinn bóginn sakna menn hinna skáld- 
legu, draumkendu, viðkvæmu eiginleika, sem einkent 
hafa ýmsa meðal hinna eldri mikilmenna Ameríku og 
lyft lífi þeirra upp í æðra veldi. 

Ræður hans eru að mörgu leyti næsta eftirtektar- 
verðar. Ósjaldan prédikar hann eins og bezti kenni- 
maður; ávalt er því vel tekið og aldrei þykir hann 
leiðinlegur. Hann er ekki neitt sérlega mælskur mað- 
ur, en það er tekið eftir hverju orði, sem hann segir, 
og hann talar ávalt eins og sá, er hefir einhvern á- 
kveðinn boðskap að flytja tilheyrendum sínum. Og 
boðskapurinn er sú lífsspeki, sem hann er svo auðug- 
ur af og lætur líf sitt vera áþreifanlega fyrirmynd upp 
á. Hann er um það, að enginn maður megi liggja á 
liði sínu. Stærsti glæpurinn sé að vera ónytjungur. 



40 


Um að gjöra fycir hvern mann að nota hvert augna- 
blik, hvert tækifæri, seilast sem lengst, lesa sig sem 
hæst, láta veröa eins mikinn rnann úr sér og framast 
má veröa. Og koma fram í hvívetna sem góöur 
drengur,—góður drengur á heimili sínu, í mannfélag- 
inu, gagnvart fósturjörðinni. En aö forðast alla var- 
mensku og gefa henni hvergi griðastað, hvorki í borg- 
aralegum efnum né í opinberri stjórnmálasýslu þjóð- 
arinnar. Eftir kenning hans og dæmi á lífið að vera 
eitt einasta átak með öllu því fylgi, sem hver ein- 
staklingur á til. Með því móti má líf hvers manns 
hepnast og verða sigur. 



DAUÐINN. 

SJMÁSAGA ,:-i 

Eftir Gunnstein Eyólfsson. 

Á hól einum stóö lítið og fátæklégt hús, og.í hús- 
inu bjó ékkja meö ungum syni sínum. Fyrir austan 
húsiö reis upp hár sandhryggur, sem nágrannarnir kö'll- 
uðu fjall, en fja.ll var þaö nú sarnt ekki, að eins hæð: 
eöa háls, sem gnæfði uþp í loftiö nógu hátt til að úti- 
loka alt víðsýni frá kofanum þar sem ckkjan og sonur 
hennar áttu heima. 

En ef hálsinn hefði getað taiað, þá gat hann for- 
svaraö sig með því, að þó' hánn skygði .4 -útsýnið frá 
húsinu, þá bætti hann það-margfaldlega upp', ef-íbúar- 
hússins vildu taka-á sig það ómak áð 'ganga upp biratt- . 
ann, þangað sem -hálsinn var næstur, þ.ví þaðan sá 
langa leið yfir alla sveitina til austurs ogmorðurs. 

það var líka ómaksins vert, og meir. en :það, að 
gánga upp-á hálsinn, þó ekki v'æri- nðma-'í -júnímán- 
uði þegar jörðin var í hásumarskrúði. þá var fagurt 
að- standa þar Uppi og horfa'austur yfir sléttlendið og 
bygðina, sem þá blasti við ma-nni-svo langt sein augað 
eygði. Það var fagurt að horfa yfir fagurgræna akra, 
sem láu ýmist í tígulmynduðum reitum, eða í jöfnum. 



42 


lengjum, með engjum og skógarrunnum á milli. Og 
þá má geta þess.aS þaS bar ekki hvaS minst ábústöS- 
um bændanna, sem bjuggu þarna á víö og dreif um 
sléttuna. Húsin stór og reisuleg, mörg af þeim líkari 
höföingjahíbýlum en bænda. þaö var eins og vel- 
megun og friöur og ánægja ættu þar heima—heföu 
sezt þar að fyrir fult og alt. 

Og litli drengurinn, sem átti heima í kofanum 
vestan undir hálsinum, vissi vel, hve fagurt var um aö 
lítast þar uppi. Hann taldi ekki eftir sér aS ganga 
brattann þangaö til upp á hálsinn var komiö, og þar 
lék hann sér tímunum saman, eöa lá í grasinu og virti 
fyrir sér sveitina sein lá austur undan. Hann hafði 
jafnvel tekiö á sig þaö ómak aS tína saman alla þá 
steina, sem hann gat fundiö, og bera þá þangað, sem 
hálsinn var hœstur. Þar hlóö hann þeim saman og 
kallaði þaö húsiS sitt, en lélegt hús var þaö nú samt, 
aö eins tveir veggir og ekkert þak yfir. 

Einn dag þegar hann var lengi búinn aö leika sér 
þar uppi og oröinn lúinn, fór hann inn í húsiö sitt 
og lagöist þar fyrir til aS hvíla sig. Og á meðan hann 
lá þar — hann vissi aldrei hvort hann var vakandi eöa 
sofandi — þá varS honum litiS austur yfir sléttuna og 
sá langt í burtu, yzt út viS sléttubrúnina eitthvert lif- 
andi ferlíki sem gnæföi viö himininn og þokaSist áfram 
í áttina til hans. 

Lýsingin, sem hann gat gefiö af þessari ófreskju 
var svo óglögg, aö lítiö var á henni aö græða. Stund- 
um virtist honum hún veltast áfram eins og ormur, 
stundum var hún í líkingu við naut með hestsfætur og 
hundshaus, og stundum var hún skríðandi dýr meS 
átta fótum og þremur hausum, en alt af voru augun 



43 


þau sömu, stór og ægileg, og eins og eldur brynni ú r 
þeim, og honum fanst dýriö horfa á sig og stefna beint 
í áttina til sín. Hann stökk á fætur og þaut í hend- 
ingskasti ofan hálsinn og inn í hús til móöur sinnar. 

,,Mamma“ sagöi hann og hélt sér dauðahaldi í 
hana, ,,eg er svo hræddur. “ 

,,Viö hvað ertu hræddur góöi minn ?“ 

,,Þegar eg var uppi hjá húsinu mínu, þá sá eg 
langt í burtu — langt austur á sléttunni — óttalega 
stóra og Ijóta skepnu — og er hræddur. “ 

,,Hvernig sýndist þér hún lfta út?“ 

,,Hún ’var ljót — óttúlega stór og Ijót — og hún 
ætlar að taka mig“, og hann hjúfraði sig aftur að móð- 
ur sinni. 

,,Vertu ekki hræddur“, sagði móðir hans. ,,Þessi 
skepna, sem þú sást, heitir DauSi. En hann gjörir þér 
ekkert. Hann hefir ætlað að finna einhvern annan 
austur á sléttnnni. “ 

En drengurinn trúði því ekki meira en svo. Alt 
kveldið var hræðsla í honum, og hann þorði ekki að 
fara neitt frá móður sinni. ,,Mamma“, sagði hann 
aftur, ,,hefir þú nokkurntíma séð hann — hann 
Dauða ?“ 

,,Já, góði minn. Eg sá hann þegar eg var lítil 
stúlka á aldri við þig, og þá hræddist eg hann. Síðan 
hef eg séð hann oftar en einusinni, og nú hræðist eg 
hann ekki. “ 

Drengurinn sagði ekkert. Hann gat ekki skilið í 
því, hvernig móðir hans gat verið óhrædd við þá 
skepnu. Og í niarga daga sat hann heima hjá henni, 
og þorði ekki að fara upp á hálsinn. 



44 


Þannig hirtist dauöinn hinum unga vini vorum í 
fyrsta sinn. 

Svo'liöu mörg ár. Drengurinn óx. upp og varö 
aö ungum manni. Dauðinn haföi ekki birst honum 
aftur, enda langaði hann ekki til að sjá hann.því hann 
mundi vel eftir, hvað hann var hræðilegur. Þau mæðg- 
in voru nú farin burt úr litla húsinu, sem stóð vestan 
undir hálsinum; móðir hans var orðin hrum af elli og 
tafaði oft um dauðann, og þá ætíð sem kærkominn 
vin, og sonur hennar hlustaði þá þegjandi á tal henn- 
ar. Eftir þeirri viðkynningu, sem hann hafði af Dauð- 
anura, þá gat hann ekki skilið, hvernig nokkur færi að 
skoða hann sem vin. 

Og svo kom fyrir hann það mótlæti,að móðir hans 
véiktist og dö, og nóttina eftir lát hennar sat hann yfir 
líkinu og var mikið að hugsa um dauðann, og í sam- 
bandi við þær hugsanir reis upp mynd af ófreskjunni 
sem hann sá forðum, og móðir hans hafði sagt 
honum að héti Dauði. 

Þá nótt sá hann Dauðann í annað sinn, en ólíkan 
því sem hann var áður. 

Ófreskjuhamurinn var horfinn. Hann veltist nú 
ekki lengur áfram eftir jörðinni í myndum ýmsra 
óargadýra, heldur var hann nú búinn að taka á sig 
mannsmynd, að sönnu stóra og hrikalega svo hinn 
unga mann óaði við, en þó var það mannsmynd, en 
ekki skrýmsli, sem hann sá. Hann var nú mikið nær 
en áður, það leyndi sér ekki, að honum hafði talsvert 
miðað áfram í áttina öll þessi ár. 

En þrátt fyrir þessa breytingu, sem hann hafði 
tekið til batnaðar, þá greip hinn unga mann megn 
hræðsla, og hann óskaði, að Dauðinn vildi hverfa sem 



45 


fljótast. En það varð ekki, og hann gat ekki slitiö af 
hohum augun. Hann vissi, að hann stefndi til sín — 
sá hann þokast áfram hægt og seint en altaf í áttina, 
og vissi, að hann mundi fyrr eða síðar koma til sín — 
vissi, að það var árangurslaust fyrir sig að flýja því 
hvert sem hann reyndi að fara, þá mundi Dauðinn fyrr 
eða síðar ná sér. Og við að horfa á hann, þá veitti 
hann nokkuru eftirtekt.sem hann hafði ekki séð áður: 
Á bak við Dauðann sá hann glampa af birtu, eins og 
þar væri skært ljós,sem kastaði bjarma yfir alt,sem ná- 
lægt var. Og þessi birta fylgdi Dauðanum eftir, þok- 
aðist áfram jafnt honum, en fór aldrei fram fyrir fæt- 
ur hans. 

Þannig birtist Dauðinn honum í annað sinn. 

Og hinn ungi maður hugsaði mikið um þetta, og 
sérstaklega var hann að brjóta heilann um það, hvort 
móðir sín mundi hafa séð Dauðann í þessari mynd, 
þegar hann kom að vitja hennar. 


Enn liðu mörg ár. Hann var orðinn fjölskyldu- 
maður og átti konu og mörg börn. Sum börn hans 
dóu ung, og heilsuleysi var farið að sækja á hann. 
Tvisvar hafði Dauðinn birst honum og nú í seinni tíð 
var hann oft að hugsa um,hvað honum mundi nú líða, 
hvað langt hann mundi nú vera frá sér, og hverrrig 
hann mundi nú líta út. Hann var nú orðinn fimtugur 
að aldri, og var farinn að haldá, að Dauðinn mundi 
ekki ætla að birtast sér framar, fyrr en hann birtist sér 
í síðasta sinn. 

En það fórst nö samt fyrir, því Dauðinn lét hann 



46 


sjá sig einu sinni enn, og þaö þegar hann átti síst von 
á. Hann sá hann aö eins í svip, en nú var hann kom- 
inn svo nálægt, aö hann gat séð nákvæmlega hverja 
hreyfingu hans. Alt hið tröllslega og viðbjóðslega, sem 
áður hafði verið f sambandi við hann, var nú horfið; 
hann leit út eins og aldraður maður, og blíðlyndi og 
góðmenska skein á ásjónu hans. Fram undan honum 
var svartnættismyrkur, en á bak við hann var alt bjart 
og ljómandi. 

Og söguvini vorum stóð nú ekki meiri ógn af hon- 
um en það, að hann ásetti sér að ganga á móti honum 
til að stytta honum leið. En þegar hann ætlaði að 
hreyfa sig, þá komst hann ekkert úr sporunum. 


Og nú er að eins eftir að segja frá, hvernig Dauð- 
inn birtist þessum vini vorum í fjórða og síðasta sinn. 

Haun var nú orðinn örvasa gamalmenni, hættur 
að geta unnið fyrir sér, og hættur að hafa nokkura 
ánægju af lífinu. Hið helsta, sem hann gat nú gjört 
sér til dægrastyttingar, var að ganga úti, þegar veðrið 
var gott, og hugsa —• hugsa um liðna tímann. 

Eina nótt þegar hann var venju fremur lasinn og 
máttfarinn, þá opnaði hann augun og sá að bjart var 
um alt herbergið , og í birtunni stóð einhver hvítklædd 
vera. 

,,Hver ert þú“, spurði gamaltnennið og reis með 
áreynslu upp við olnboga. 

En veran sneri sér að honum og rósemd og blíða 
ljómaði af andliti hennar. 

,,Jarðarbúár kálla mig Dauða. “ En eg er sendi- 



47 


bogi drottins. Hann þarf þín nú með og sendi 
mig til aö sækja þig. “ 

Og gamalmennið reis upp og rétti báðar hendurn- 
ar á móti Dauðanum og sagði: ,,Vertu velkominn! 
Þú hefir verið lengi á leiðinni. Taktu mig nú og berðu 
mig fram fyrir drottin. “ 

Og Dauðinn brosti og laut niður að honum og 
tók hann í fang sitt eins og móðír hans var vön að 
gjöra, þegar hann var lítill drengur; og hann hallaði 
höfði sinu að brjósti Dauðans alveg eins og hann var 
vanur að halla sér að brjósti móður sinnar, og svo fóru 
þeir á stað og himnesk birta ljómaði alt í kring um þá. 



SAFN 

til landnámssögu íslendinga 
í Vesturheimi. 


Saga íslcnzku nýlendrnnar í bæi.um Winnipeg. 

Eftir síra Friðrik J. Bergmann. 


21. ,, FRAMFARI 41 HÆTTIR. 

Eins og áöur er tekið fram (Almanakið 1903) 
stofnuðu íslendingar í Nýja íslandi blað, sem 
byrjaði út að koma 10. sept. 1877, og nefndu þeir það 
,,Framfara“. Það blað fjallaði eðlilega mest um mál 
nýlendunnar þar niður við vatnið og stóð fremur illa 
að vígi með að geta aflað sér frétta, þar sem það kom 
út norður við íslendingafljót, á norðurenda nýlendunn- 
ar, í mikilli fjarlægð við Winnipeg-bæ, en samgöngur 
fremur ógreiðar og ekki nærri því eins tíðar og skyldi. 
Þa' flytur því fremur litlar fréttir og fáar af íslending- 
um í Winnipeg og er það skaði fyrir sögu þessara 
fyrstu ára. Samt sem áður höfum vér í ýmsu getað 
stuðst við smágreinir, er þar standa, sem að einhverju 
leyti hafa varpað Ijósi yfir líf landa vorra í borginni og 
tekið fram með fáum orðum ýmislegt af því, sem þá 



49 


bar við í hópi þeírra. En þegar hér er komið sögunni, 
vill það óhapp til, að ,,Framfari“ ve'rður að hætta að 
koma út. Kaupendur hafa ekki staðið í skilum, eins 
og oftar hefir við borið, fyrirtækið þess vegna ekki 
borið sig, en safnað skuldum,, er loksins námu býsna 
mikilli upphæð, svo blaðið varð að hætta. Þótti öll- 
um það illa farið, því ýmislegt gott hafði það haft 
meðferðis, og þrátt fyrir alt verið augljós vottur urn 
ofurlítið andlegt líf meðal þess brots þjóðarinnar, sem 
vestur var íluttur. Hinn 30. janúar kemur út síðasta 
blað ,,Framfara“ og er þá einungis hálft. Var það 
38. tölublað annars árgangs. Nú eiga íslendingar hér 
ekkert fréttablað og undu því illa. En flestum kom 
saman um, að þegar íslenzkt blaðfyrirtæki risi á tót 
aftur, mundi það hvergi annars staðar verða, en í 
Winniþeg. Enda kom það æ betur í Ijós, að nýlend- 
an í Winnipeg mundi eiga mikinn og fagran þroska 
fyrir höndum og að þar mundi einmitt verða þunga- 
miðja andlegs lífs með íslendingum vestan hafs. Árið 
1880 leit ekki út fyrir.að mikið ætlaði að verða úr slík- 
um vonum, því þá hætti ,,Framfari“ út að koma og 
þá flutti síra Jón Bjarnason 'neim til fósturjarðarinnar 
og gjörðist þar prestur. Yfir árinu 1880 og framan af 
árinu 1881 hvílir eins konar miðaldamyrkur. Þá voru 
menn að brjótast úr Nýja íslandi tugum og hundruð- 
um saman og flytja örsnauðir og illa leiknir suður til 
Dakota og vestur til Argyle. Sumir námu staðar um 
lengri eða skemmri tíma í Winnipeg. Áðrir settust þar 
að fyrir fult og alt. Fátæktin hefir eflaust aldrei ver- 
ið meiri hjá öllum þorra fólks vors hér en einmitt um 
þetta leyti, því fé manna hafði mjög til þurðar gengið 
í Nýja íslandi, það lítið, er þeir höfðu með sér haít,er 



50 


þeir komu frá íslandi, og þótti þá óvænlega líta út 
fyrir mörgum. Kusu þá margir heldur aö freista gæf- 
unnar í bænum en að flytja blásnauðir út á land og 
fara þar aö berjast um meö tvær hendur tómar. Mun 
íslendingahópurinn í Winnipeg hafa stórum fjölgað 
um þetta leyti. Einkum var þar urmull af ungu fólki 
íslenzku, og rann margur peningurinn úr vasa þess til 
frænda og vina út um nýlendurnar. 

22. KANADA-KYRRAHAFSBRAUTIN. 

En um þetta leyti var veriö að koma í fram- 
kvæmd hér í Kanada einu hinna mestu stórvirkja 
heimsins. Þessi árin var verið að leggja hina frægu 
Kanada-Kyrrahafsbraut frá hafi til hafs. Það er eitt 
hið mesta þrekvirki, sem unnið hefir verið, því hún 
var lögð yfir ógurlegt landflæmi, öidungis óbygt hvít- 
um mönnum, og yfir Klettafjöllin þar sem þau eru 
einna hæst, torsóttust og geigvænlegust. Það þótti í 
frásögur færandi, þegar Bandaríkin lögðu Kyrrahafs- 
brautir sínar og eru þau þó ein hin voldugasta þjóð 
heimsins og auðugasta. Og þegar nágrannar Banda- 
ríkjanna fyrir norðan, sem enn voru smáþjóð ein í 
samanburði við þá, færðust slíkt feikna fyrirtæki í 
fang, fanst mörgum það barnaskapur einn og of- 
dirfska. En það reyndist á alt annan veg. Það 
hepnaðist prýðilega og hefir reynst eitt hið happasæl- 
asta fyrirtæki fyrir land og þjóð. Brautin tengir 
þetta óumræðilega víðáttumikla landflæmi saman og 
gjörir þjóðina að einni heild. Þess vegna fóru Kan- 
adamenn að bera höfuðið hátt, þegar þeir sáu að 
Kyrrahafsbrautar-fyrirtækið ætlaði að hepnast, enda 
urðu þeir frægir fyrir það um heim allan. Fjör og 



5i 


áhugi færöist í þjóöina alla. Hingaö tii haföi hún 
ekki haft nema hálfa trú á landinu sínu. Nú breytist 
það svo, að hvarvetna meðfram brautinni sáu menn 
nýjar auðsuppspr^ttur opnast. 

Hvergi var auðlegð þessi augsýnilegri en í Mani- 
toba-fylkinu. Hugur fjölda manna snerist nú þangað,. 
Manitoba fylkið liggur í miðju landi og er lang-frjóast 
af löndum Kanadamanna. Höfuðborg fylkisins, 
Winriipeg, var um þessar mundir óðum að vaxa. 
Hún var þegar tengd við umheiminn með Emerson- 
brautinni, er Kanada-Kyriahafsbrautar-fél. þegar hafðh 
látið leggja (1879); lá hún suður að landamærunumt. 
og setti Winnipeg í beint járnbrautarsamband við* 
stórborgirnar St. Paul og Minneapolis í Minnesota- 
ríki. Á þenna hátt voru þegar komin járnbrautar-- 
tengsl milli Winnipeg og Bandaríkjanna. Var það- 
mikil umbót frá því sem áður var, þegar skipaferðir 
eítir Rauðá voru einu samgöngufærin. 

En nú kemur aðal Kanada-Kyrrahafsbrautin tií' 
sögunnar. Hún tengir Winnipeg ekki að eins við 
stórborgir Kanada austur frá, svo sem Qnebec, Mont— 
real, Toronto og aðsetur stjórnarinnar sjálft, Ottawa, 
heldui líka viö alt hið mikla meginland fyrir norð- 
vestan, alla leið vestur að Kyrrahafi. Það lá því f 
augum uppi, að Winnipeg hlaut að eiga glæsilega. 
framtíð fyrir höndutn. Bærinn stendur á mjög heppi- 
legum stað á frjósömu sléttlendi við Rauðá, þar sem 
Assiniboine áin fellur í hana, hér um bil 70 mílur 
fyrir norðan landamæri Kanada og Bandaríkjanna. 
Hér var eðlileg þungamiðja allra tfutninga um landið. 
Hér var sjálfsögð hvíldarstöð í miðju meginlandi fyrir 
vörumagn og verslun Kanadamanna. Hér var um 

ÓLAFUR S. THORGEIRSSON ; ALMANAK. 3. 



52 


lei5 sjálfkjörin dreifingarstöö fyrir þetta vörumagn og 
verslun út um alt hiö geysimikla Norövesturland, sem 
hm nýja braut lauk nú fyrst upp eins og huldum heimi. 
Líkurnar bentu aliar í þá átt, aö Winnipeg ætti fyrir 
hendi a5 verða stórborg og þýöingarmikil fyrir versl- 
un og viðskiftalíf Kanadamanna. 

23 . FJÖRKIPPURINN. 

Þegar mannfélagið um þessar slóðir. komst í 
skilning um þetta og brautin var í þann veginn að 
koma til bæjarins, tók viðskiftalífiö fjarska mikinn 
fjörkipp. Fjöldi ötulla kaupsýslumanna þóttist skilja, 
að Winnipeg væii einmitt staðurinn til að safna auð á 
skömmum tíma. Fasteignir tóku að stíga í verði. 
Fólk þusti til bæjarins, til þess að láta ekki gróða- 
færin ganga sér úr greipum. Hús og bæjarlóðir fóru 
að ganga kaupum og sölum á degi hverjum við miklu 
hærra verði en verið hafði. Menn tóku að kaupa 
hver í kapp við annan, ekki til að eiga sjálfir og njóta, 
heldur til að selja og græða. Margir gjörðu stór 
kaup, án þess að greiða nema lítið fé af hendi í bili, í 
von um, að þeir mundu verða búnir að selja aftur með 
nokkurum ágóða áður næsta afborgun félli í gjalddaga. 
Fátækir menn festu kaup í lóðarbletti og létu fara að 
gjöra þar hús, sem þeir ef til vill seldn áður en það 
var hálfsmíðað. Þá varð svo inikið um húsagjörð í 
bænum, að undrum þótti sæta. Kaupgjaldið varð 
geysihátt í samanburði við það, sem áður hafði verið, 
og hver maður gat fengið vinnu, sem eitthvað vildi 
hafast að. Húsaleiga hækkaði að sama skapi. Nú 
þurftu íslendingar ekki að kvarta um vinnuleysi. En 
mjög var þelm það nú til baga, eins og oftar, hve 



53 


fákminandi þeir voru. Flestir urðu að sæta óbreyttri 
vinnu, er enga sérstaka kunnáttu þurfti til, því fáir 
voru þá handverksmennirnir. Munu íslendingar lang- 
flestir hafa unnið við að bera tígulsteina og steinlím 
og þótti þeim það þrældómur allharður, ekki síður en 
ísraelsmönnum forðum í Egiptalandi. En það bætti ur 
bakverknum, að vinnan var ágætlega borguð. Það 
þótti þá bærilegt kaupgjald að fá 3 doll. 25 cts. til 
3.75 á dag fyrir slíka vinnu, enda var þaö líka. 

Sumarið 1881 var alt í uppnámi í litla höfuð- 
staðnum í Manitoba, sem nú var að verða að borg, — 
alt á tjá og tundri. Fasteignir gengu kaupum og- 
sölum á hverjum degi eins og munaðarvara. Sumir 
voru svo hepnir að græða svo hundruðum skifti á ein- 
um degi. Ef til vill gjöröu sumir kaup að morgni 
dags og voru búnir að selja aftur að kveldi með mikl- 
um ágóða. Þegar svo gengur, þarf á töluverðri still- 
ingu að halda, svo blóðið hitni ekki um of,og maður 
gjöri sér einlægt grein fyrir, að eitthvert vit sé í ráð- 
laginu. Flestir tefla þá upp á tvær vonir og eiga 
mikið á hættu. Þessir varasömu fjörkippir koma fyrir 
í viðskiftalífl allra stórborga. Verð á fasteignum flýg-> 
ur þá langt upp fyrir eðlileg takmörk og réttmæt.. 
Margir glæpast þá á að kaupa við háu verði og ætla 
sér að bíða þangað til það hefir hæklcað um svo og 
svo mörg hundruð, gætandi ekki þess, að alt hlýtur 
að hafa sín takmörk. Þeir, sem slungnastir eru og 
æfðastir, eru einlægt að kaupa og selja, selja og 
kaupa, þegar svona er ástatt, og varast að hafa meira 
á höndum sér,en þeir sjá sér nokkurn veginn farborða 
með. Hvergi í heiminum hafa þessir stórkostlegu 
fjörkippir, en um leið varasömu, oftar komið fyrir en 



54 


í stórborgum Bandaríkjanna. í þessum kippum hafa 
bláfátækir menn vellauðugir oröið, en stórríkir menn 
■öreigar. Lífið gengur þá með margföldum hraða. 
Þá gjörist oft meira á einu ári eða tveimur, en tíu 
vanalegum. Þá er líka rnörg fjárglæfraförin farin. 
Margur maðurinn, sem annars hefir kunnur verið að 
gætni og ráðhygni, hefir hlaupið út á þann hála ís og 
fengið slæma byltu. 

24 . ÍSLENSKT GRÓÐABRALL. 

íslendingar hefðu hlotið að vera rniklu daufgerð- 
ari og skilningssljórri en þeir eru, ef þeir hefðu látið 
alt þetta fara fram hjá sér og alls ekki látið dragast 
inn í straumiöu þessa fjöruga viðskiftalífs, þar sem fá- 
tækir menn, með tvær hendur tómar, eins og sjálfir 
þeir, oft og tíðum virtust komast yfir nokkur efni á 
skömmum tíma. Enda var ekki langt fram á árið 
(1881) liðið áður, þeir fóru að freista gæfunnar. 
Fyrsta íslenska fólkið, sem var svo djarft.að leggja út 
í gróðabrall þetta, voru þeir Helgi Jónsson, sem síðar 
varð ritstjóri blaðsins ,,Leifs“, og Eyólfur.Eyólfsson, 
báðir af Austurlandi, hjón ein, sem Björn og Oddný 
nefndust, og kona ein ung og ógift, Guðrún Jónsdóttir 
frá Máná í Þingeyjarsýslu, sem síðar varð kona Krist- 
ins Stefánssonar, skáldsins. Fólk þetta alt keypti sér 
bæjarlóðir fyrir vestan miðskólann, sem kallaður var, 

{Central School ), þegar snemma vorsins. Munu 
þær hafa kostað um 250 doll. hver. Fráleitt mun 
fólk þetta hafa átt nóg fé fyrirliggjandi til að borga 
lóðirnar að fullu. Að líkindum hefir enginn nema 
mjög litla upphæð borgað um leið og kaupin gerðust, 
að eins nóg til að festa kaup í þeim, eins og kallað er. 



ss 


Guörún mun t. d. aö eins hafa átt eina 20 doll. til 
aö byrja meö. En um þessar mundir var lánstraust- 
ið nóg. Þa8 var svo ótakmarkaö, a8 þeir, sem aö 
eins höföu fest kaup í bæjarlóö, gátu þegar látiö fara 
aö byggja. Allir þessir íslendingar létu- gjöra hús á 
þessum lóöum sínum. Þau voru öll fremur lítil timb- 
urhús, en meö steinlímdum veggjum og loftum aö 
innan og allvel frá þeim gengiö. Ekki hvíldu þau þó 
á neinum steingrunni, heldur aö eins á trjábútum, 
sem lagöir voru ofan á jöröu, og létu menn sér þaö 
byggingarlag nægja viö allflest smáhýsi lengi fram 
eftir. Hiö minsta af húsum þessum mun hafa kostað 
350 doll. eöa 600 meö lóðinni. Þaö var hús Guö- 
xúnar Jónsdóttur. Hún leigöi þaö um tvo mánuöi og 
fekk 12 doll. í leigu fyrir hvern mánuö. En aö þeim 
tveim mánuöum, liðnum bauöst henni kaupandi aö 
húsinu og seldi hún þaö þá fyrir 1,000 doll. Haföi 
hún þá grætt 400 doll. á þessu fyrirtæki sínu, auk 
húsaleigunnar. Hún seldi húsið í júnímánuöi um 
sumarið. Stendur hús þetta enn, og bjuggu þeir í 
því fyrir eira tíö Jón Björnsson frá Héöinshöföa á 
Tjörnesi og Kristján sonur hans. 

Báröur Sigurösson frá Æsustööum í Eyjafiröi 
keypti um voriö lóöina, sem íslendingafélags- 
húsiö síöar var reist á. Sú lóö var seld viö uppboö aö 
kveldi dags, eins og þá var títt, og var Báröi þar af 
hendingu reikað fram hjá. Hann þóttist skilja, að 
hér væri um góö kaup að ræða, og hvatti landa sinn 
einn, sem nýkominn var úr járnbrautarvinnu meö 
töluvert af peningum í fórum sínum, til aö kaupa lóö- 
ina. En hann brast áræöi til þess. Haföi Báröur þá 
aö eins 6 doll. í vasanum og lét slá sér lóöina á 150 



56 


doil. Varö hann þá að lána 44 doll. hjá þessum 
landa sínum til þess að geta borgaö 50 doil. út í hönd 
og gekk þaö greiölega. Lóö þessa átti hann svo sem 
mánaöartíma. Þá seldi hann Jóni Júlíus hana og 
mun hann hafa keypt hana fyrir hönd Helga heitins 
Jónssonar, sem eftir það varö eigandi hennar,og fekk 
nú Bárður 250 doll. fyrir áræöi sitt. 

Helgi heitinn Jónsson var smiöur og mun seinna 
nokkuö gjör verða frá honum greint. Hann mun hafa 
verið fyrsti íslenski smiðurinn, sem tók 'að sér að 
standa fyrir húsagjörð. Hann festi um þessar mundir 
kaup í heilmörgum fasteignum og lék sá orðrómur á 
innan skamms, að hann væri auðugur maður orðinn> 
Hús eitt lét hann gjöra á Pacific ave. rétt fyrir vestan 
Nena með einum sjö herbergjum, og þótti það stór- 
hýsi eftir því, sem þá var kallað, enda stóð nokkuð 
lengi á byggingunni og mun það hafa kostað allmikið 
fé. Lóðina, sem hann keypti að Bárði Sigurðs- 
syni, gaf hann íslendingafélaginu, sem nú kallaði sig 
Framfarafélag, nokkurn veginn um leið og hann var 
orðinn eigandi hennar, með því skilyrði, að félagið 
reisti sér þegar samkomuhús á henni. Var gjöfin 
feginsamlega þegin og skilyrðið uppfylt. Hélt félagið 
fyrsta fund sinn í húsinu 10. júlí 1881. Frá þessu er 
sagt í dálítilli yfirlitsritgjörð í 5. tölublaði Leifs (8. 
júní 1883) eftir Svein Björnsson um sögu Framfara- 
félagsins. En það er tekið fram um leið, að Helgi 
Jónsson hafi sumarið 1880 keypt fyrstn bcejarlóS og 
selt aftur með töluverðum gróða; hafi honum síðan 
græðst svo fé, að hann hafi getað gefið félaginu þessa 
höfðinglegu gjöf. Að hann hafi keypt ,,fyrstu bæjar- 
lóð“ þýðir að líkindum það, að hann hafi fyrstur allra 



57 


íslendinga oröiS eigandi að fasteign. Og þá hefir þaö 
verið töluvert Jöngu áður en fasteignakaup þau gjörð- 
ust, sem sagt er frá hér að ofan. Um haustið 1881 
{4. okt.) tókst Helgi Jónsson skemtiför á hendur til 
íslands. Var þá á orði, að hann væri auðugastur 
allra Vestur-íslendinga, enda var hann í gamni gull- 
barón nefndur á fósturjörð sinni. Mun það hafa verið 
vegna þess, að hann þótti næsta óspar á fé og örlátur, 
þegar honum þótti svo við horfa, eftir því sem menn 
áttu þar að venjast. Var hann þó maður hægur og 
stiltur og yfirlætislaus í öllu. 

Björn Guðmundsson Líndal (síðar Byron) Skúla- 
sonar frá Vesturhópi í Húnav.sýslu bar eitt sinn sem 
oftar kveld eitt þar að,sem uppboð var haldið á bæjar- 
lóðum. Var það svo snemma á tímum þessum,að hann 
segist eiginlega eklrert hafa botnað í því, sem þarna 
var verið að gjöra. En hann sá þarna ýmsa menn 
innlenda, sem hann þekti, og að því voru kunnir, að 
varpa ekki fé sínu á glæ; þeir buðu þarna í bæjarlóðir 
hver í kapp við annan, svo Björn lét sér skiljast, að 
þarna væri eitthvert meir en lítið gróðaspil á ferðinni. 
Þá var Úlfur (Wolfe) gamli uppboðshaldari og var að 
bjóða upp lóð eina langt úti á Burrows ave., sem þá 
var lengst út úr öllu veldi, enda voru menn tregir að 
bjóða. Loks var komið upp í 14 doll. Þá kallaði 
Björn 15 og var honum slegin lóðin. Þá var hann 
jarðeigandi orðinn hér í Vesturheimi, þótt í smáum 
stíl væri. En ekki lét hann sér annara um þetta en 
svo, að hann segist aldrei muni hafa farið að skoða 
lóðina. En þegar hann var búinn að eiga hana í ein- 
ar þrjár vikur, kemur Jónas Bergmann (kapteinn) til 
hans og falar að honum lóðina. Björn vildi þá hafa 



5 § 


125 doll., en Jónasi hefir víst þótt nóg aö gefa ioo. 
,,Split the difference'', sagði Jónas. ,,A/lright" sagði 
Björn. Svo voru kaupin gjörð og fekk Björn 112 doll. 
og 50 cents fyrir lóðina. Síðar voru þeir þrír í félagi, 
Björn, Sigurður Jónsson frá Miklabæ ogjósef Miðdal, 
og keyptu allir tvær lóðir á 275 doll., áttu þær í sex 
vikur og seldu þá fyrir 850 doll. 

Þetta, sem hér hefir sagt verið, er einungis ofur- 
lítið sýnishorn af verslun þeirri með fasteignir, er hófst 
hér í bænum um þessar mundir, og um leið sýnishorn 
þess, hvernig íslendingar leituðust við að taka þátt í 
henni og færa sér hana í nyt, þótt þeir að mörgu leyti 
stæðu fremur illa að vígi með það. Að segja frá öllu 
því gróðabralli, sem gjörðist með mönnum um þetta 
leyti, og rekja alla fasteignaverslun íslendinga út í 
hörga væri öldungis ókleyft ætlunarverk, enda í raun- 
inni alveg þýðingarlaust. 

25. FRÁ JÓNI JÚLÍUSI. 

Maður er nefndur Jón Júlíus, og hefir hans þegar 
getið verið. Hann er eyfirskur að kyni, alinn upp á 
Akureyri og sonur þess manns, er Jón smiður nefndist. 
Þess skal hér getið til skýringar nafni hans, að margir 
voru hér Jónar Jónssynir um þessar mundir, og næsta 
torvelt að greina nöfn þeirra sundur, eins og oft vill 
verða þar sem margir íslendingar búa saman. Varð 
það þá hér sem oftar, að ef einhver Jóninn hét öðru 
nafni, var það ávalt nefnt um leið, en föðurnafninu 
þá slept. Til aðgreiningar frá öðrum Jónum var þessi 
Jón ávalt í daglegu tali nefndur Jón Júlíus, en föður- 
nafnsins hvergi getið. Þegar íslendingar töluðu um 
hann við innlenda menn, nefndu þeir hann ætíð Jón 



59 


Júlíus, eins og þeim var tamt í sinn hóp. Komst þá 
sá skilningur inn hjá þeim, aö Jón væri skírnarnafn, 
en Júlíus ættarnafn, eins og þaö hefir ávalt veriö öör- 
um þræöi síöan á dögum gömlu Rómverja. Þegar 
hann fór aö láta rita nafn sitt í opinber skjöl, svo sem 
eignar og afsalsbréf fyrir fasteignum, tók hann þaö 
ráð aö láta þenna skilning haldast við, sem þegar var 
kominn inn í huga manna. Tók hann þannig seinna 
skírnarnafn sitt og gjörði það að ættarnafni. ■Mun 
flestum finnast, að þaö hafa verið eðlileg, hentug og 
nærri sjálfsögö tilbreyting. Hún er eölileg vegna 
þess, að á þenna hátt hafa ættarnöfn til orðið um 
heim allan, hentug af því maðurinn með þessu móti 
var heppilega aðgreindur frá öllum öörum, og sjálf- 
sögð, þar sem hin nafnaflækjan kemur hættulegum og 
óhafanda ruglingi af stað. Væri óskandi, að öllurn 
Jónum, sem í vandræðum verða með nöfnin sín, tækist 
jafn-heppi!ega að breyta þeirn til. Að alment séu 
ættarnöfn upptekin, er eitt af því.sem sjálfsagt verður 
fyrir hverja siðaða þjóö. Það virðist vera nokkurn- 
veginn sjálfsögð afleiðing siömenningarinnar. 

Jón Júlíus fór snemma að taka þátt í fasteigna- 
versluninni upp á eigin býti, og var manna hepnastur 
í þeim kaupum og sölum. Var hann því af ýmsum 
fenginn til að vera milligöngumaður í þeirn efnum og 
þótti honum farast það vel. Sjálfur keypti hann tvær 
bæjarlóðir á Jemima stræti, sem þá var svo nefnt (nú 
Elgin ave.) sumarið 1881 og lét gjöra þar hús; þar 
býr nú Sigurður Báröarson, smáskamtalæknir. Kost- 
uöu lóöirnar 400 doll., en húsið, er hann lét á þeim 
reisa, hér um bil 250 doll. Tveim mánuðum eftir að 
húsið var fullgjört, seldi hann eignina með 500 doll. 



6o 


hreinum ágó8a. Keypti hann þá aftur tvær lóðir aðr- 
ar á sama stræti; lét hann reisa hús á þeim báðum og 
standa þaú enn. I ööru þeirra býr nú Gísli Guð- 
mundssön (Goodman); í hinu bjó Finnur Jónsson til 
skamrns tíma. Fekk hann lóðirnar fyrir 500 doll. 

2Ó. GRÓÐAFÉLAGIÐ. 

Um haustið 1881 myndaðist félag eitt meðal ís- 
lendinga í Winnipeg, sem tíðræddara hefir orðið um 
en flestan félagsskap annan, er upp hefir risið. Hefir 
áður verið á það bent, hvílíka oftrú íslendingar höfðu 
um þessar mundir á félagsskap. Mjög alment var svo 
á litið, sem samtök. og félagsskapur í einhverju á- 
kveðnu augnamiði væri eins konar töfralykill að alls 
konar auðlegö, völdum og metorðum, eða með öörum 
orðúm að öllum þeim heimsgæöum, er menn mest af 
öllu langaði til að eignast hér ,í þessum nýju heim- 
kynnum. En oftast var ætlunarverkið svo draumkent 
og óákveðiö, aö naumast var við því að búast, aö á- 
rangurinn yrði mikill. 

En þegar fariö var aö tala um, að stofna gróða- 
félag meö íslendingum til að versla með fasteignir, 
fanst flestum ætlunarverkið mjög ákveöiö og þess 
vegna líklegt að vel mundi ganga. Hugmyndin var, 
að fá helst alla íslendinga, sem í bænum voru um 
þessar mundir, og eitthvað höföu eignast, annaðhvort 
í löndum eða lausum aurutn, til að ganga í gróðafélag 
þetta. Meö því móti vonuöust menn eftir, að þetta 
íslenska félag mundi standa æði-mörgum innlendum 
fasteignasölum jafníætis og geta jafnvel staðiö þeim 
dálítið á spjrði mcð að ná í gróðann. 

Eins og sýnt hefir verið fram á hár að ofan. 



61 


höföu allmargir Islendingar tekiö þátt í fasteigna- 
verslun þessari sumariö 1881. Voru þeir auðvitaö 
miklu fleiri en þeir, sem bent er á hér að framan. 
Þar eru að eins fáein dæmi til tínd af ótal mörgum, 
og eru-alveg af handahófi tekin. Um haustiö var þaö 
heill hópur oröinn af íslendingum, sem keypt höföu 
bæjarlóöir, látiö á þeim gjöra hús, og ýmist selt aftur 
með töluveiðum ágóða, eöa þeir áttu þau,í von um að 
geta selt þau þá og þegar. 

I nóvembermánuði um haustið kom mönnum 
saman um að stofna til félagsskapar með Islendingum 
í því skyni að reka þessa fasteignaverslun í stærra sti'I 
en að undanförnu. Gengust fyrir því ýmsir hinna 
fremstu drengja og félagslyndustu í bænum og fekk 
það því góðan byr. Flestir, sem komist höfðu yfir 
eitthvað af fasteignum, voru fúsir á að ganga í fé- 
lagið. Var Jón Júlíus kosinn framkvæmdarstjóri þess. 
Sjálft var félagið nefnt ,, Ávaxtarsjóður Jóns Júlíusar 
og félaga“. Meðráðendur skyldi framkvæmdarstjóri 
hafa tvo, og voru til þess kjörnir Kristján Jónsson, 
Björnssonar, frá Héðinshöfða og Friðfinnur Jóhann- 
esson frá Skriðu í Hörgárdal. 

Nú voru fasteignir allra þeirra, sem í félagið 
gengu, virtar eða metnar til verðs og mun þá verðið 
oftast nær hafa verið ákveðið nokkuð hátt, til þess 
menn yrðu sem ánægðastir. Enginn lagði eins mikl- 
ar eigur fram og Jón Júlíus. Hann gekk inn í félagið 
með eignir sem metnar voru á 2,049 doll. og 40 cts. 
Auk þess gengu margir inn í félagsskap þenna með 
töluverðar eignir og setjum vér hér dálitla skrá yfir 
mennina, er félagsskap þenna mynduðu, og eigur 
hvers eins eftir mati við inngöngu. Er bæði fróðlegt 



Ó2 


að sjá, hverjir þeir voru, og eins að geta séS, hvaS 
þeim hafSi græSst yfir sumariS. 


Þorsteinn Einarsson. 

$ 800 

Friðfinnur Jóhannesson.. $ 

800 

Jóhann Sigurðsson. 

. IOOO 

Hannes Hannesson. 

800. 

Jósef Sigvaldason. 

700 

Kristján Júlíus. 

500 

Erlendur Ólafsson. 

• 5 °° 

Kristján Jónsson. 

400 

Pétur Bock. 

400 

Guðmundur Einarsson.. 

500 

Jóhann Jóhannsson. 

300 

Sigurgeir Einarsson. 

500 

Jósef Miðdal. 

IÖO 

Sigurður Jónsson . 

100 

Sigurbjörn Sveinsson .. . 

200 

Brynjúlfur Teitsson. 

200 

Guðný Aradóttir. 

200 

Jóhann Gunnarsson ... . 

200 

Jón Bjarnason .. 

IOO 

Jóhannes Jónsson. 

100 

Davíð Jónsson . 

IOO 

Torfhildur Holm. 

100 

Andrés Bjarnason.. 

IOO 

Hjálmar Hjálmarsson. . . 

600 

Jón Stefánsson.. 

IOOO 

Kjartan Sveinsson. 

100 

Halldór Halldórsson ... 

25 ° 

Guðrún Jónsdóttir. 

100 

Pétur Pálsson. 

200 

Jóhannes Björnsson Bray 

500 

Magnús Pálsson. . 

6lO 

Jóhann Gottfred. 

300 

Magnús Jónsson . 

200 

Helga Gísladóttir . 

100 

Jónas Miðdal. 

200 

Jónas Bergmann . 

100 

Guðmundur Sveinsson . 

200 

Guðmundur Jónsson.... 

3 °° 


(en 

af því$253.7o frá Einari MýrdalJ 

Sigurbjörg Hannesdóttir 

• 3 °° 

Baldvin Baldvinsson.... 

200 

Jónína -iúlíus. 

140 

Þórunn Jónsdóttir. 

127 

Sigurður Hermannsson.. 

140 

Páll Friðfinnsson . 

100 

Jón Jónsson frá Laufási, 

300 




Hve fullkomin þessi meSlimaskrá er, skulurn vér 
láta ósagt, en líklega eru þarna lang-flestir taldir, sem 
í félaginu voru, enda er skráin tekin upp úr bókum 
félagsins, þeim sem enn eru til. Mest af upphæSum 
þeim, sem hver var ritaSur fyrir í félaginu, var í hús- 
um og lóSum. En dálítiS var í peningum. Hér um 
bil allar fasteignir, sem viS var tekiS í félagiS, voru 
seldar á stuttum tíma og aSrar keyptar f staSinn. Auk 
þess voru nokkur hús bygS. Þeir, sem vonbestir voru 
um vöxt og viðgang félagsins, voru stundum svo djarfir 
aS spá, aS meS vorinu 1882 mundu eignir þess nema 































63 


$ior,ooo. Hef'öu þær með því móti mátt meir en 
fimm eöa sexfaldast, því töluvert munu þær hafa veriö 
fyrir innan 20,000 um haustiö, eftir virðingarveröi fé- 
lagsins sjálfs. 

Á skömmum tíma græddist nú félaginu heilmikið 
fé, eftir því sem reikningar þess sýndu. Ágóöinn frá 
9. nóvember 1881 til 20. sama mánaöar, eða yfir eina 
tíu daga var reiknaöur 15 af hundr. Ágóði á 165 doll. 
frá 20. nóv. til 28. sama mánaðar var ekki minni en 
24 doll. 75 cents. Aftur er ágóöinn reiknaður frá 28.. 
nóv. til 30. des. 8 af hundr. Þegar einhverir fluttu út á 
landsbygðina, sem þá átti sér oft stað, fengu þeir 
vanalega eignir sínar í félaginu útborgaðar í peningum, 
eftir því verði, sem bækur félagsins sýndu, að þær 
væru þá komnar í. Urðu þeir þá alls þess ágóða að- 
njótandi, sem félagið reiknaði sér yfir þann tíma, sem 
hver hafði í því staðið. 

Um veturinn 1882 lét félagið i'eisa tvö hús á 
Ross stræti. Er Kristján Kröyer eigandi að öðru 
þeirra, en hitt átti Jón j. Vopni þangað til nú fyrir 
skemstu. Þá var líka reist verslunarbúð ein allmikif 
á Ross stræti; var hún kölluð Sextán. Segja sumir,. 
að nafnið hafi verið af því dregið, að smiðirnir vorn 
16, en seint þótti ganga smfðin. En aðrir segja, að 
nafniö sá dregið af því, að á Kanada-Kyrrahafsbraut- 
inni voru örðugustu kafiarnir í Klettafjöllunum, þar 
sem sprengja þurfti gegn um þverhníptan hamarinn, 
kallaðir fimtán og sextán. Búðin var reist uni kald- 
asta tírna vetrarins og þótti það álíka þrekvirki og að 
koma brautinni gegn um klettana. Það eru all ar 
líkur til, að þessi skýring sé réttari hinni fyrri, og 
hélst nafnið við búðina til margra ára. 



64 


í búðinni var nú sett upp þrenns konar verslun. 
Niðri var matvöruverslun og kjötsala (kjötmarkaður). 
En uppi á lofti var skóbúö og var hún undir umsjón 
íslensks skósmiös, Andrésar Reykdal. Baldvin Bald- 
vinsson var aSalmaöurinn við matvöruverslunina og 
hafði umsjón yfir þeirri deildinni fyrir hönd félagsins. 
Verslunin by.rjaði skömmu fyrir jól. Húsin, sem fé- 
lagið hafði látið reisa, leigðust fyrir 35—40 doll. um 
mánuðinn og borguðu því góðar leigu fyrir fé það, 
sem í þau hafði verið lagt. Virtist hagur félagsins 
með miklum blóma þenna vetur, þótt margar væru 
spárnar um framtíð þess. Mörgum þótti í mikið ráð- 
ist, þegar farið var að versla, enda viidu sumir félags- 
menn njóta æði-mikilla hlunninda við verslunina, sem 
þeir þóttust að nokkuru leyti sjálfir eiga. Langflestir 
íslendingar, sem eitthvað áttu, voru nú í félaginu með 
eigur sínar, sumir með aleigu sína alla, og það eigin- 
lega alfur fjöldinn, en nokkurir með einhvern hluta af 
eigum sínum. Samt voru þeir fáeinir, sem frá upp- 
hafi höfðu haft ótrú á félagsskap þessum öllum og 
ekki fengust tii að eiga neinn þátt í honum. Fón af 
því hinir voru í miklum meira hluta, sem í félaginu 
voru, var ekki trútt um, að heldur væri litið hornauga 
til hinna, er ekki vildu ganga í Gróðafélagið, því það 
var álitið hið stærsta og þarfasta fyrirtæki, sem íslend- 
ingar hefðu nokkurn tíma haft með hönduin. Síst er 
fyrir að synja, hvað úr félaginu hefði getað orðið, ef 
fjörið í viðskiftalífinu hefði haldist lengur við. Samt 
er hætt við, að sitt hefði farið að sýnast hverjum, þeg- 
ar fram í hefði sótt,og meira farið að bera á sundrung 
og tortrygni. En það eru þau öflin, sem vön eru að 



65 


tvístra líkum félagsskap og þessum, hvarvetna þar 
sem hann rís upp, og verða honum aS fótakefli. 

En nú kom það atvik fyrir, sem svo að segja á 
svipstundu varð orsök þess, að viðskiftafjör þetta 
hjaðnaði niður eins og bóla, sem brestur. Veturinn 
1882 var ákafur snjóavetur. Þá voru hjartdýr drepin 
með lurkum og bareflum í íslensku nýlendunni í Norð- 
ur-Dakota í marsmánuði, af því fannfergjan var svo 
mikil, að þau komust ekkert áfram og sprungu oft af 
mæði í snjósköflunum. Og um vorið, þegar snjóa 
og ísa leysti, kom flóðið mikla í Winnipeg. Um það 
leyti, sem ána leysti, flæddi vatnið út um alt, upp- 
undir Aðalstræti, og öll atvinna í bænum hætti. 
Broadway-brúin, sem tengdi bæinn við bygðina fyrir 
austan ána, brotnaði öll í mul í þeim jakagangi. 
Járnbrautaríélagið varð sums staðar, eins og t. d. suð- 
ur hjá Emerson, að hafa gufubáta til að flytja fólk í 
milli, þar sem vatnið flóði yfir ákaflega stór svæði. 
Um þetta leyti voru að hefjast geysimiklir fólksflutn- 
ingar inn í fylkið. FjöIJi fólks var á leiðinni, sem 
ætlaði sér að komast sem allra fyrst vorsins til fyrir- 
heitna landsins, Manitoba, og raka þar saman auð- 
legð, eins og orð lék á, að allir væru þar að gjöra. 
Fólk þetta átti á leiðinni mesta ógrynni af skepnum 
og áhöldum, en varð fyrir fjarska tjóni á hvorutveggja, 
þegar flutningar teptust og alt stóð fast. Hey urðu 
menn að kaupa f^’rir 80 doll. hvert vagnhlass í Erner- 
son, en í bænum Brandon, hér um bil 130 mílur 
fyrir.vestan Winnipeg, neyddust menn til að borga 
100 dollars fyrir hvert vagnhlass af heyi til að 
forða gripum sfnum frá lmngurdauða. Vor þetta 
var ákaflega mikilla innflutninga von til Mani- 



66 


toba, ineiri en nokkuru sinni áöur. Stóö á þeim ein- 
mitt, þegar fíóöið skall á. Höfðu þá innflytjendur 
hundruöum saman af gripum á járnbrautunum og 
nröu fyrir ógurlegu eignatjóni og alls konar missi. 
Leist þeim þá ekki á blikuna, eins og viö var aö bú- 
ast, og týndu hug og dug og um leiö trúnni á framtíð 
landsins. Þeir, setn höföu ætlað sér að flytja, en ekki 
voru enn komnir á stað, hættu við og fóru hvergi, er 
þeim bárust fregtiir af óförum þessum. 

En þá dettur líka fjörið í viðskiftalífi Winnipeg- 
bæjar niður í dúna logn. Nú hættir eftirspurn eftir 
og bæjarlóðum alt í einu. Nú fær enginn, sem lang- 
ar til að selja, nokkurn kaupanda. Húsaleigan lækk- 
ar nú á skömmum tíma svo undrum sætir. Þeir, sern 
áður höfðu leigt hús sín fyrir 40 doll. um máuuðinn, 
uröu nú að gjöra sig ánægða meö tólf og síðar átta. 
Fasteignir féllu eðlilega í verði aö sama skapi, og ó- 
mögulegt varð að selja, fyrir hve lítið verð, sem menn 
gjöiðu eignir sínarfalar. Nú tókað mestu fyrir fasteigna- 
verslun Gróðafélagsins. Það hlaut aö lúta sörnu lögun- 
um og aðrir. Búöarverslunin varhiö eina,sem það fekk 
nú haldið áfram. Tóku þá ýmsir félagsmenn matvöru 
út í reikning sinn,svo að miklu fé nam. En þó þair ættu 
fyrir því á pappírnuin, hafði verslunin ekkert gagn af 
því, þar sem ekki var lengur hægt að selja neina fast- 
eign. Samt var versluninni haldið áfram þetta ár 
(1882). En í ársbyrjun 1883 afsalaði félagið sér búð- 
inni í hendur þeim Friðfinni Jóhannessyni (Finney) 
og Jóni Árnasyni, sem fengu hana upp í sinn hluta f 
félaginu. Nú var líka oröin óánægja mikil með fé- 
lagsmönnum út af sameigninni. Eins og fara vill, 
þegar miður gengur, fundu nú félagsmenn félaginu og 



67 


forstööumönnum þess alt til foráttu og töluðu um alt 
saman eins og eina ógurlega fjárglæfraíör, er menn 
heföu látiö ginnast út í. Var þá ekki annaö til ráða 
«n að slíta félagsskapnum, enda var nú aö því gengið. 
Var þá öllum eignum félagsins skift meö félagsmönnum 
-eftir þeirri viröing,sem áþeim var. Nokkurir þeirra voru 
búnir aö fá eignir sínar þegar útborgaöar cg höfðu 
notiö góös af gróöa félagsins meöan best gekk. Sumir 
voru nú komnir út á landsbygðina og farnir aö búa. 
En æði-margir áttu enn alt sitt, eöa nukkurn veginn 
þ>aö, í félaginu. Milli þeirra var nú eignunum skift 
eftir eins réttum hlutföllum og unt var og varö þá 
ikylfa að ráöa kasti með það, hvað hverjum einum 
varð úr því, sem honum hlotnaðist. 

Eitt af hlutabréfum félagsins höfum vér svo fræg- 
or orðið að sjá. Þaö má telja það víst, að mörgum 
þ>yki nú.fróðlegt að sjá, hvernig þau litu út, þar sem 
svo langur tími er liðinn. Setjum vér það því hér 
orörétt: 


,,HLUTABRÉF. 

JOHN JULIUS & CO. 

$100.00. Hlutabréf nr. 87. 


Samkvæmt lögum þessa félags, dagsettum 

22. febrúar 1882, er herra . löglegur eig- 

andi að eitt hundrað dollara innstæðu í verslunar- 
sjóðnum. 

Til þess aö hiutabréf þetta geti orðið lögleg 
eign annars manns, þarf áritað sampykki félags- 
stjórnarinnar. 

M’innipeg, Man., 1. júní 1882. 


John Julius. 


) Friðfinnur Jóhannesson. 
i Kristján Jónsson. “ 




68 


Við skiftin, sem urðu í félaginu, hlaut nú eigandi 
þessa hlutabréfs bújörð suður í Dakota nálægt bænurn 
Pembina með þremur mönnum öðrum. Urðu þeir að- 
selja hana fljótlega fyrir eina 79 dollars og hafa 
því orðið fyrir miklum skaða á hlutabréfum sín- 
um. En ef þeir hefðu haft efni á að halda 

í jörð þessa um tíma, mundu þeir hafa getað- 
selt hana fyrir eina $2,ooo, enda mun hún hafa verið 
seld fyrir það ekki svo löngu seinna. Svona gekk 
flestum með það, sem þeir fengu út úr félaginu. Þeir 
höfðu engin efni á að halda þeim eignum og mistu 
þær annað hvort fyrir alls ekki neitt, þar sem þeir 
gátu ekki einu sinni borgað skatt af þeim, enda munu 
skuldir æði mikiar hafa hvílt á sumu.m þeirra, eða þeir 
urðu að losa sig við þær fyrir hvað lítið, sem þeim 
bauöst. Stundum kann þetta að hafa verið óþoli og 
stillingarskorti að kenna, en langoftast efnaleysi. Og 
um þetta má ekki kenna gróðafélagsskapnum einum, 
því svona fór alveg eins fyrir þeim.sem ekki höfðu lagt 
eignir sínar inn í félagið. Útreið þeirra varð ekkert 
betri en hinna. Svo það er eigihlega ekki hægt að 
segja, að gróðafélagsskapurinn hafi orðið mönnnm að 
nokkuru verulegu tjóni, þótt hann eðlilega yrði að 
hætta, þegar svona var komið. Allir þeir, sem í hon- 
um höfðu verið og flutt út á landsbygðina til að reka 
búsýslu höfðu gott af félagsskapnum, því þeir höfðu 
losað sig við eignir sínar í félaginu og fengið þær út- 
borgaðar. Hvort hinir, sem í gróðafélaginu voru, 
hefðu verið auðugri, ef ekkert gróðafélag hefði mynd- 
ast, er mjög mikið vafamál. En gróðavonirnar höfðu 
brugðist mönnum og menn voru um þetta leyti nokk- 
uð súrir í brotið, því alment atvinnuleysi fylgdi nú 



69 


öllum látunum og braskinu og deyfö og drungi hvíldi 
yfir öllu um tíma, eins og þegar dansað hefir verið 
alla nóttina og timbarmennirnir eru að hamra dag- 
inn eftir. 


27. FRÁ HELGA JÓNSSYNI 
Einn hinna einkennilegustu íslendinga, sem uppi 
voru hér í Winnipeg um þessar mundir, var maður sá, 
er vér þegar höfum nefnt til sögunnar og Helgi Jóns- 
son hét, Hallgrímssonar, bónda að Sandfelli í Skrið- 
dal í Suðurmúlarýslu. Hann fluttist frá Islandi til 
Kanada árið 1875 og kom snemma til Winnipeg. 
Hann var maður fremur einrænn í skapi og nokkuð 
■dulur, en drengur góður, ötull og duglegur, svo honum 
sýndust þeir vegir oft og tíðum færir, er öðrum virtust 
ófærir. Eins og áður er ávikið, mun hann hafa keypt 
sér lóðarblett í Winnipeg á undan öllum öðrum Is- 
lendingum. Lá blettur sá skamt fyrir vestan Isabel 
stræti og náði þvert yfir á milli strætanna Pacijic og 
Alexander ave. Mun Helgi hafa keypt hann f októ- 
ber 1880 og selt aftur í júní 1881. Á því tímabili 
hafði verð lóðarinnar því sem næst sexfaldast. Og 
fyrsta íslensku íveruhúsin í borginni munu hafa verið 
þau, er Helgi og Baldvin Benediktsson, sem nú er 
bóndi í Argyle-sveit, smíðuðu vorið 1881. Var annað 
þeirra gjört fyrir Eyólf Eyólfsson frá Dagvarðargerði í 
Hróarstungu í Norðurmúlasýslu, en hitt fyrir Guðrúnu 
Jónsdóttur Arasonar frá Mánáá Tjörnesi í Þingeyjar- 
sýslu. Að minsta kosti annað þessara litlu húsa 
stendur enn; þau voru vestanmegin við Gertie street, 
á milli Bannatyne og McDermot ave., skamt suðvest- 
«r frá Victoria og Albert skólunum {Central- skólan- 



70 


um svo nefnd^). Helgi Jónsson tók allmikinn þátt f 
félagsskap íslendinga. Honum þótti íslendingafélag- 
ið vera aögjörðalítið og fanst það geta látið miklu 
meira til sín taka en það gjörði. Hann hvatti félagi& 
til að eignast hús, og þegar aðrir sáu enga vegi.þóttist 
hann sjá ótal. Að síðustu keypti hann lóð og gaf fé- 
laginu, eins og áður er ávikið, með því skilyrði, að 
það tæki rögg á sig og léti þegar skríða til húsagjörð- 
ar. Þótti það höfðinglega gjört og var þegar farið að 
byggja. En um haustið 188 i, kring um 4. okt.,legg- 
ur hann upp í skemtiför til íslands. Dvaldi hann þar 
um veturinn, en hvarf svo vestur aftur. Gjörði hann 
nú stórhýsi eftir því, sem þá var kallað á suðaustur- 
horni Spence og Notre Dame stræta. Mun sú eign 
hafa kostað hann um 4,000 doll. að minsta kosti. Attí 
hann þá allmikið fé í fasteignum, en var í miklum 
skuldum um leið,og nú var enga fasteign unt að selja, 
en borga varð rentur af skuldum og skatta og skyldur, 
sem fasteignunum fylgdu. 

28. ,,LEtFUR“ KEMUK ÚT. 

U.m haustið 1882 voru heilmikil umbrot með 
mönnum í Winnipeg út af því að koma upp íslensku 
blaði. Attu nokkurir hinir helstu íslendingar fund 
með sér um það efni og kom þar fram allmikill áhugi 
fyrir því máli. Helstu hvatamenn voru þeir Jón 
Júlfus, Friðfinnur Jóhannesson, Magnús Pálsson, Helgi 
Jónsson, Þorsteinn Einarsson, organisti, og fleiri. 
Fóru þeir þess á leit við ungan námsmann íslenskan, 
sem útskrifast hafði af latínuskóia suður í Iowa-ríki 
vorið 1881, að hann tæki að sér ritstjórn á íslensku 
blaði, ef menn sæju nokkur tiltök að koma því á fót. 



7i 


Boöuðu þeir hann á fund sinn og áttu saman mikiö 
tal og langt um íslenskt blaöfyrirtæki. En niöurstað- 
an varö sú, aö ekki væri unt að hafa saman fjármagn 
svo mikið, að út í slíkt væri leggjandi, svo aö líkur 
væru til aö bæri sig, og um leið væri hægt að borga 
sómasamlega fyrir ritstjórn og aðra vinnu við blaðið. 
Var því mál þetta látið niður falla að sinni. Helgá 
Jónssyni einum fanst þetta vel fært, og gaf jafnvel í 
skyn, að þettá væri ekki einum manni ofætlun, ef 
hann hefði nógan áhuga á slíku, fyrirtæki. Mun um 
þetta hafa verið taláð með íslendingum meir en flest 
annað veturinn 1882—3. 

En um vorið 1883 leggur Helgi jónsson einn af 
staö með nýtt blað íslenskt og þótti það heldur en 
ekki nýlunda út um bygðir íslendinga. Hann nefndi 
blað sitt Leífiir eftir Leifi hepna, sem eitt sinn fann 
Vínland hið góöa, og var ekki nafnið illa til fundið. 
Blaðið kom út í húsi Helga Jónssonar á horni Spence 
og Notre dame stræta. Heldur þótti það fátæklega 
til fara, enda var þaö ekk? mót von. Sjálfur var 
Helgi ritstjórinn, og var hann þó til þeirra hluta 
manna ólíklegastur. Hann var maður alls óinentaður 
og kunni auðvitað ekki að rita móðurmál sitt, svo að 
neitt lag væri á. Hann var stirður að tala og stirður 
að hugsa. En lang-stirðast var honum þó urn aö rita, 
eins og við var að búast, því þar hafði hann alls enga 
æfing, nema hvað hann kann að hafa ritað ættingjum 
sínum á íslandi einstöku sendibréf, eftir komu sína 
til Ameríku. En hann áleit, að það væri brennandi 
áhugamál fyrir íslendinga í landi þessu að eignast 
blað. Hann þóttist sjá, að enginn ætlaði til þess að 
verða, að koma því á fót. þá rýkur hann til sjálfur 



72 


og segir : Fyrst þið gjörið þaö ekki, skal eg gjöra 
það. Auðvitað voru til menn í Winnipeg, sem miklii 
færari voru til þess en hann, að gjörast ritstjórar. En 
þeir menn sáu allir annmarkana, sem á því voru, og 
treystu sér því ekki. Hann gekk ekki að því grufl- 
andi, að blaðinu mundi í ýmsu áfátt verða. En hann 
hefir sjálfsagt haldið, að betra væri að veifa rangri 
skeifu en engri, og þess vegna lagði hann ótrauður á 
stað. Ekki var eiginlega vel fyrir fyrirtæki hans spáð. 
Allir þóttust vita, að blaðið mundi verða Framfara 
miklu lakara að ritstjórn og frágangi öllum, og voru 
mjög óánægðir með það. Samt kom mörgum saman 
uin, að best væri að hlynna að fyrirtækinu eftir föng- 
um, úr því það væri af stað komið. Naut Helgi Jóns- 
son þess þá, að hann hafði afiað sér góðs orðstýrs og 
var að því kunnur, að vera vandaður maður og dreng- 
ur góður, með brennandi áhuga á framfaramálum 
Vestur-íslendinga. Allir sáu, hvað viljinn var góður, 
og að hann hlaut meira en lítið í sölurnar að leggja. 

Fyrsta tölublað Leifs kemur út 5 - ma í 1883. 
Þar ávarpar ritstjórinn íslendinga í Vesturheimi og 
setjum vér hér niðurlagsorðin úr því ávarpi: 

,,Eg vil leiða athygli yðar að því,að verði eg lát- 
in falla á þessu fyrirtæki, þá er það undir von, að það 
sjáist nokkurntíma íslenskt vikublað prentað hér meg- 
in Atlandshaf. og hljóti eg að hætta, mun valla verða 
árennilegt fyrir neinn að byrja, því það eru eigi 
margir meðal vor hér, sem geta lagt jafn mikið fé og 
þarf til þess að gefa út blað, út fyrir ekkert. Þess 
vegna vil eg biðja menn, ef þeim þykir eitthvað að 
blaðinu, að sýna mér fram á gallana svo eg geti bætt 
úr þeim, og eins senda í það góðar ritgjörðir í staðin 



73 


fyrir aö hætta að kaupa þaö. Til þess aö blaöiö geti 
boriö sig og þeir hafi sæmilegt kaup, sem aö því vinna 
veitir eigi af að þaö hafi 15.00 (sic) kaupendur. Þetta 
mun nú þykja bísna há tala, og ólíklegt að. hún fáist, 
þar sem Framfari hafði aldrei nema 600 kaupendur í 
all.t og þaö voru aö eins 300 af þeim hér megin At- 
landshafs: en eg vil segja að eins og það voru 300 
ísfendingar færir til aö kaupa Framfara á dögum 
hans, hjer megin hafs, eins sjeu 3,000 færir til að 
kaupa þetta blað nú á dögum, og það sýnir glögglega 
að verði fyrirtækið látið stranda, þá er það einungis 
fyrir skeitingar og alvöruleysi manna. Að endingu 
vil eg láta yður vita, kæru landar! Það eru ekki mínir 
eigin peningar sem jeg er sár út af þó jeg tapi, því þó 
jeg missi $1 til 2.000 á fyrirtækinu, þá stend jeg jafn- 
rjettur eptir sem áður, og jeg er miklu glaðari að tapa 
þeim á þessu fyrirtæki, heldur en þó einhver gæfi mér 
þá fyrir ekkert. Það er þjóöin íslenska, sem jeg er 
að hugsa u.m; það er hún, sem tapar meir en jeg með 
því að geta ekki haft gott dagblaö á sínu eigin tungu- 
máli. Jeg vona því, kæru Irndar, að þjer geti sjeð á 
þessu fyrsta númeri, að mjer er full alvara með að 
koma á fót blaði.og það er alvarlegt álit mitt.að það sé 
nauðsynlegt og jeg vona þess vegna að þjer sýnið al- 
vöru á.móti með því að láta yður eigi muna um að 
sv.ara út fyrir það $2.00, það er sá eini peninga styrk- 
ur, er jeg bið um til þess. $2.00 frá hverjum ein- 
stakling, karl eður konu, sem hefir heilsu og fjör til 
þess að vinna sjer inn daglegt brauð. “ 

Þótt nú bæði stíl og réttritun sé nokkuð ábóta- 
vant, er það hrein furða, að það skyldi ekki vera enn 
lakara. En fátæklega mun mönnum hafa fundist 



74 


blaöiö fara af staö og tóku margir fremur dauflega 
undir að kaupa þaö eöur styrkja á annan hátt. En 
ekki kom ritstjóranum til hugar aö gefast upp fyrir 
það. Hann var ekki talhlýðinn maður, heldur hélt 
hann fyrirtækjum sínum fram, hvað sem hver sagöi 
á meðan hann mátti. Honum hefir víst nokkurum 
sinnum verið sagt, aö þetta væri ekki hans meðfæri, 
mentunarlauss mannsins, að gefa út blað og vera 
sjá.fur ritstjóri. En hann lét það lítt á sig fá og áleit 
þaö ekki mikinn vanda. . 

29. FRÁ KIRKJUMÁLUM. 

Eins og áöur er skýrt frá, íór síra Jón B;arnason 
til íslands árið 1880 og gjörðist prestur að Dverga- 
steini við Seyðisfjörð. En áður hann skildi hér við, 
vígði hann til prests kandídat Halldór Briem, sem þá 
varð eftir í Nýja íslandi. Síra Páll Þorláksson var þá 
flattur alfarinn til Norður-Dakota, og var u:n þetta 
leyti aö stofna íslensku nýlenduna þar. En honum 
entist ekki aldur nema þangað til vorið 1882, er hann 
lést aö Mountain í Pembina County, þar sem hann 
hafði numið land, og var öllum mönnum harmdauði. 
Þá var Halldór Briem eini presturinn íslenski vestan 
hafs og fundu allir til þess, hve það var ónóg. Fór 
hann suður til Minnesota, og var um tíma prestur ís- 
lensku nýlendunnar þar, í Lyon og Lincoln-sýslum. 
Síðan hvarf hann til Winnipeg og þjónaði söfnuöinutn 
þar að einhverju leyti frá því um vorið 1882 og þang- 
að til um mitt sumar. Þá haföi hann veiting fengið 
fyrir kennaraembætti við Mööruvallaskólann, sem þá 
var nýstofnaður og hvarf þá heim til fósturjarðar 
sinnar. Um það leyti, sem hann þjónaði hér sem 



75 


prestur var hann bilaöur á heilsu aö mun, en deyfö 
og drungi yfir öllu, af ]?ví hér var atvinnuleysi og hag- 
ur manna fremur þröngur. Fekk hann því lítiö aö 
gjört, eins og við var aö búast með að rétta við and- 
legt líf og koma hér söfnuði á fastan fót. 

Þess er getið í fyrsta tölublaði Leifs, aö haustið 
1881, um það leyti, sem Helgi jónsson lagöi á stað í 
íslandsferð sína (4. okt.) hafi safnaðarfélag veriö að 
myndast hér með íslendingum. Hafi þaö haldist við 
síðan. En á seinni tíö hafi lítiö verið að hafst af 
ýmsum eðlilegum ástæðum. ,,Síðan 30. júlí síðast 
liöið sumar (1882) um það leyti að síra Haildór Briem 
fór heim til íslands hafa ekki verið haldnir safnaðar- 
fundir, þangað til sunnudaginn 8. apríl 1883. Þá var 
haldinn safnaðarfundur og kosnir embættismenn fyrir 
söfnuðinn. Fyrir fulltrúa voru þeir kosnir Sveinn 
Björnsson, Jón Júlíus, Sigurður Jóhannesson. Fyrir 
djákna Páll Sigurgeirsson Bardal, Þorsteinn Einars- 
son, organisti, og Kristrún Sveinungadóttir. “ Sagt 
er, að á fundinum hafi nokkurir gengið í söfnuðinn. 
Orsökin til þess, að safnaðarfundir hafi ekki verið 
haldnir á þessu tímabili hafi líklega verið sú, ,,að um 
það leyti, sem presturinn fór frá oss í sumar stóð 
yfir hinn besti og arðsamasti vinnutfmi ársins og menn 
voru svo önnum kafnir að nota hann og afla sér eyris 
og einhver deyfð kom yfir oss, af því andlegan leið- 
toga vantaði. “ Húslestrum mun hafa verið haldið 
uppi á félagshúsinu allan þenna tíma. Og þó ekki 
hafi þeir sóttir verið sem skyldi, rnunu þeir þó hér 
sem oftar í sögu þjóðar vorrar, hafa átt drjúgan þátt í 
að halda við kristindóminum hjá mönnum og koma í 
veg fyrir, að þeir yfirgæfu sína lút. feðratrú. Eftir 



76 


lestur á félagshúsi íslendinga var aftur haldinn fundar 
22. apríl (1883). Var Sveinn Björnsson þá forseti. 
A þeim fundi var safnaöarfulltrúunum faliö á hendur 
að kaupa tólf sálmabækur. Ákveöið var að sunnu- 
dagslestrar skyldu fara fram klukkan 3 síðdegis hvern 
sunnudag og var djáknum gjört að skyldu að sjá um, 
að engar hvíslingar eða nokkuð, sem gagnstætt væri 
góðu siðferði, ætti sér þar stað fyrir lestur eða eftir. 

Um haustið 21. okt. var aftur fundur haldinn f 
húsi Framfarafélagsins til að ræða safnaðarmál. Til- 
efnið til fundarins var það, að síra Jón Bjarnason,sem 
þá var prestur að Dvergasteini við Seyðisfjörð, hafði 
skrifað til Winnipeg þess efnis, að hann þyrfti að fá 
að vita hið fyrsta að unt væri, hvort menn væru hér 
nú almennt sams hugar og árið 1881, þegar honum 
var sent köllunarbréf héðan að vestan. Á næsta vori 
(1884) væri sá tími útrunnin, er hann hefði bundið sig 
á íslandi, og þá gæti hann komið vestur, svo framar- 
lega sem það væri eindregin ósk manna. Þegar bréf 
þetta kom vestur hingað,var tíminn mjög naumurorð- 
inn,til þess hægt væri að senda svar með síðustu póst- 
skipsferð til íslands. Samt var í skyndi boðað til 
fundar, en sá fundur varð miklu fámennari en til var 
ætlast. Menn komu sér því saman um, að skrifa hon- 
um á þá leið, að þar svo fáir menn hefðu komið á 
fund, gætu þeir ekki að svo stöddu sent honum köll- 
unarbréf, en þrír menn voru kosnir til að skrifa hon- 
um þess efnis, að þeim,sem fundinn sóttu,sé mjög ant 
um að hann komi, að þeir vilji taka hann fyrir prest 
sinn og gjöra alt, sem í þeirra valdi standi,til að hjálpa 
honum með að reisa hér upp kristinn söfnuð; eftir því, 
sem þeir þekki hugi manna og áhuga með að fá prest, 



77 


geti þeir ekki séö, a 5 þaö sé nein hætta fyrir hann aö 
koma, því landar hans hér muni bæöi hafa vilja og 
megin til aö launa honum sómasamlega; skuli nú þeg- 
ar tekiö til starfa að búai undir komu hans á næsta 
vori. Mennirnir, er kosnir voru, til aö rita honum 
bréf þetta, voru þeir Friöjón Friðriksson, Arni Frið- 
riksson og Kristján Jónsson. Kveldinu eftir var ann- 
ar fundur haldinn og bréfið lesið upp, sem þessir þrír 
menn höfðu stílað. Voru þá fleiri á fundi, svo undir- 
skriftir fengust allmargar undir bréfið. 

í 36. tölublaði Leifs (i. árg.) dags. II. jan. 1884 
stendur þessi bréfkafli frá síra Jóni, og er hann úr 
bréfi rituðu á Seyðisfirði 27. nóv. 1883. 

,, Eg sagði formlega af mér Seyðisfjarðar-presta- 
kalli til biskups með síðustu póstferð, svo þér sjáiö, 
að það er afgerður hlutur, að við ætlutn að koma á 
þeim tíma, sem lofað var. “ 

Seint á vetri (9. mars 1884) var boðað til safn- 
aðarlundar af forseta safnaðarins Sveini Björnssyni til 
að ræða nauðsynjamál safnaðarins. Segir hann tíma 
til þess kominn fyrir þá, sem á annað borð ætli að 
skifta sér nokkuð af safnaðarmálum, að þeir fari að 
búa sig undir að taka á móti síra Jóni Bjarnasyni, 
sem eins og öllum sékunnugt, sé væntanlegur snemma 
á næstkomanda sumri til þess að gjörast prestur. 
Bendir hann á í sambandi við nauðsynina, er til þess 
sé, að prestur komi, að ásigkomulagi æskulýðsins í 
kristilegu tilliti geti naumast á lægra stigi staðið en 
það sé nú um þessar mundir. Hin uppvaxandi kyn- 
slóð sé í voða í kristilegu tilliti, svo framarlega hinir 
eldri taki ekki rögg á sig í safnaðarmálum. 

Hvernig fundur þessi hefir gengið, er ekki hægt 



78 


aö sjá. En 15. ágúst um sumarið ritar einn af safn- 
aðarmönnum greinarstúf einn um safnaðarmál (Leifur 
II, 15). Minnist hann þar á áskoran þessa og þykir 
lítill árangur hafa af henni orðið. Segir hann, að 
nokkurum sinnum hafi reynt verið að fá fólk í söfnuð- 
inn. Þó séu það að e ns rúmir 130, sem ritaðir séu 
á safnaðarlistann af öllum þeim sæg íslendinga, er í 
bænum sé, og af þeirri tölu séu margir, er standi þar 
frá fyrri tíð. Spyr hann, hvernig safnaðarfulltrúarnir 
eigi að semja við prestinn, þegar hann komi, ef ekki 
séu fleiri, er þurfi hans með eða vilji vera safnaðar- 
limir. Þegar þetta er ritað, hefir presturinn að eins 
verið ókominn til bæjarins. 

Ekki segir Leifur frá því með einu orði, þegar 
síra Jón Bjarnason og kona hans koma til Winnipeg, 
og er það sýnishorn þess, hve skamt blaðamenskan 
var á leið komin. En á næsta blaði (22.ág. 1884) sést 
það óbeinlínis, að þá er hann kominn. Er þá boð- 
að til safnaðarfundar ,,næstk. sunnudag til að semja 
við hinn nýkomna prest, síra Jón Bjarnason, er svo 
lengi hefir verið eftir þráð, bæði af hinum gömlu safn- 
aðarlimum hans og fleirum. Þá eru allir þeir, sem 
unna kristilegu siðferði og hafa nokkura tilfinningu 
fyrir, að nauðsynlegt sé, að hafa ráðvandan, sam- 
viskusaman, siðferðisgóðan og andlegan leiðtoga, til 
að glæða og viðhalda kristilegu siðferði manna á 
meðal, vinsamlegast beðnir að koma og taka þátt í 
safnaðarmálum. “ (Um leið er þess getið, að barn 
eitt átta mánaða gamalt, er þau hjónin höfðu tekið 
til fósturs, hafi andast alveg nýkomið hingað til 
Winnipeg). 



79 


30. SÍRA JÓN BJARNASON BYRJAR STARF SITT. 

MiSvikudaginn 20. ág. flutti síra Jón Bjarnason 
fyrstu guðsþjónustugjörö í Framfarafélagshúsi íslend- 
inga og heilsaði þar upp á landa sína. Fólksfjöldinn 
var svo mikill, aS fjöldi manna hlaut aS standa, en í 
húsinu gat setið á þriðja hundraS manns. Prédikun 
sú, sem hann flutti við það tækifæri er prentuð í Leifi 
(II, 19, 12. sept. 84) og hefir fyrir texta frásögn Matte- 
usar (17, 1—9) um ummyndun frelsarans á fjallinu og 
sérstaklega þessi orð Péturs: Gott er, að vér erum 
hér, herra. NiSurlag ræSu þessarar setjum vér hér: 

,,HvaS liggur þá næst að vér gjörum, sem svo oft 
flnst mikið tii um myrkur lífsins og dauSans? Og á 
hverju eigum ver fyrst aS byrja, sem höfum í huga að 
halda hér uppi kristnum söfnuSi fyrir oss og landa 
vora? Á hverju ríSur mér mest, sem kominn er hing- 
að í hóp yðar, til þess aS flytja yöur boðskap kristin- 
<Iómsins, og á hverju ríður yður mest, þér sem hlýðiS 
á prédikun orðsins, á hverju ríður oss, hverjum fyrir 
sig mest af öllu? 0, vissulega á því að skerpa trúar- 
sjón vora, svo að vér daglega getum haft hina guð- 
flómlegu dýrðarmynd frelsara vors tyrir sálarsjón 
'vorri. MeS dýrSarmynd hans fyrir augum, með lif- 
andi trú á hans guðdóm, væri oss óhætt aö líta í einu 
yfir allar hörmungar mannlífsins, óhætt aS horfa fram 
á hina óteljandi erviðleika, sem viö má búast að mæti 
oss í starfi voru á vegi vorum, óhætt aS skoöa kross- 
inn, sem hvílir á heröum svo margra, og sem, ef til 
■vill, er búinn hinu veika baki sjálfra vor, óhætt að 
horfa framan í dauöann í hans ýrnsu, ægilegu mynd- 
um, óhætt aS renna huga vorum inn í eilíföina. Alt 
|>aS, sem annars er svo voSalegt, ummyndast og fær 


8 o 


dýrölega mynd, ef vér um leiö og vér horfum á það, 
lítum frelsarann í hans guðdómsmynd. Þá sjáum vér 
himneska endurlausnarhönd útrétta yfir bæöi líf og^ 
dauöa. Þá sjáum vér myrkrið í gröfum þeirra, sem 
vér elskum, uppljómaö af himneskri birtu. Og þá. 
sjáum vér inn í eilífðina og hvert tár þerrað af augum 
guðsbarnanna, sem hér hafa grátið, dauðann horfinn, 
og hvorki harm né vein né mæðu framar vera til. 

Með þessum hugleiöingum heilsa eg yður öllum, 
kæru landar mínir, bæði þeim, sem eg þekki frá þvf 
eg áður rar í þessu landi og á þessum stöðvum og eins 
þeim, sem eg hitti nú hér í fyrsta sinni. Eg óska 
sjálfum mér þess fremur en alls annars, að augu mín 
verði ávalt opin fyrir því, sem þeir Pétur postuli sáu á 
fjallinu forðum, til þess að eg eins í stríðu sem blíðu 
geti sagt við drottin minn: Gott er að vér erum hér, 
herra; og hins sama óska eg yður öllum af hjarta. 
Eg óska til drottins, að sá kristni söfnuður, sem vér 
ætlum hér sameiginlega að byggja upp, og hver ein- 
stök sál honum tilheyrandi, hugsi fyrst og síðast um 
það, að sjá hinn alstaðarnálæga, almáttuga Jesúm í 
hans guðdómsmynd. Eg óska, að starf vort fyrir 
kirkju Krists hér eða hvar sem vér dveljum,beri þann 
ávöxt, að vér í sorg og stríði, þjáningum og dauða 
getum frá djúpi hjartna vorra tekið undir með postula 
drottins: Gott er að vér erum hér, herra. “ 

Að aflokinni guðsþjónustunni auglýsti hann, að 
hiö íslenska kvenfélag í Winnipeg boðaði til bindindis- 
fundar næsta föstudag og að hann flytti aðra guðs- 
þjónustu næstkomandi sunnudag á sama stað; á eftir 
þeirri guðsþjónustu yrði safnaðarfundur haldinn. 
Bindindisfundur þessi var haldinn á tilteknum tíma 


81 


og stýrSi síra Jón honum fyrir hönd kvenfélagsins. 
■Gengu þá um þrjátíu manns í bindindisfélagiö, en 
flest voru það konur, að eins sjö karlmenn. Mun þá 
hafa verið æðimikið um nautn áfengis með íslending- 
um og ekki vanþörf á, að til bindindis væri stofnað, 
on áhuginn ekki mikill fyrir því, eins og oft vill verða, 
J>egar svo er ástatt. Næsta sunnudag var guðsþjón- 
usta aftur haldin og voru þá tilheyrendur engu færri 
en hið fyrra skiftið. Að því búnu var safnaðarfundur 
haldinn og voru þá 46 innritaðir í söfnuðinn; áður 
voru safnaðarmenn 137 og með þessari viðbót 183. 
Fóru þá vonir margra, sem daqfir höfðu verið í voninni 
um framtíð safnaðarins, að verða nokkuð stæltari. 
Aftur var safnaðarfundur haldinn 26. ág. Þar voru 
voru tvær nefndir kosnar, önnur til að yfirfara safn- 
aðarlögin, en hin til að semja við Framfarafélagið um 
að fá húsið lánað svo oft sem söfnuðurinn þarf með. 
Á fundinum var fyrsta tilraun gjörð með að fá ákveðin 
loforð frá mönnum um gjald til safnaðarþarfa; gekk 
J>að svo vel,að á lítilli stundu fengust 152 doll. og voru 
þegar af því borgaðir um eða yfir 30 doll. Til þess 
að sýna, að nú var ekki legið á liði sínu með að safna 
íólkinu inn í söfnuðinn, skal þess getið, að safnaðar- 
fundur var enn haldinn 31. ág. og bættust þá 130 sálir 
í söfnuðinn, svo nú var tala safnaðarlima farin að fær- 
ast upp á fjórða hundraðið. Á þeim fundi skýrði Páll 
Sigurgeirsson frá því, að embættismenn safnaðarins 
hefðu samið við prestinn um að þjóna fyrir 1,000 
doþ. laun um árið og eins hefðu samningar tekist við 
Framfarafélagið um lán á húsi þess. Voru samningar 
Jjessir samþyktir athugasemdalaust. Síðan var rætt 
um fyrirkomulag á guðsþjónustum á sunnudögum og 



82 


vildu þá flestir laga tíðareglutnar nokkuö eítir því, sem 
títt er í innlendum kirkju n. Haföi síra jón komi& 
■ meö hempu sína meö sér frá íslandi og verið í henni 
viö fyrstu guðsþjónustuna. En meginþorri safnaöar- 
ins kunni því illa og vildi hafa prest sinn hempulausan 
. og lét síra Jón það eftir mönnum. Komu fram í 
þessu áhrifin, sem menn höföu orðið fyrir í kirkjulegu 
tilliti viö að ganga allan þann tíma, sem prestslaust 
hafði verið, í innlendar kirkjur. Alt gekk mjög frið- 
samlega til á fundum þessum og var þó naumast hægt 
að segja það um alla fundi, sem haldnir voru í Winni- 
peg um þetta leyti. En alt benti á, að starfsemi 
manna í safnaðarmálum ætlaði að verða í einum huga 
og samkomulagið gott. Það var einnig ályktað á 
fundi þessum, að íslenskum ungmennum skyldi veitt 
kristindómsfræðsla tvisvar í hverri viku frá því klukk- 
an 9 að morgni og þangað til um hádegi. Sömuleiðis, 
að sunnudagsskóli skyldi haldinn á hverjum sunnu- 
degi og byrja kl. 3 síðdegis. Alt fór þetta fram í húsi 
Framfaraf élagsins. 

En þar sem síra Jón var nú eini presturinn norð- 
an landamæranna, varð hann að hugsa um fleiri en 
íslendinga í Winnipeg. Laugardaginn 20. sept. hér 
um bil mánuði eftir að hann kom, tókst hann á hend- 
ur ferð ofan til Nýja íslands. Ferðaðist hann frá 
Selkirk norður að Mööruvöllum viö íslendingafljót 
með Victoria, gufubát þeirra Sigtryggs Jónassonar og^ 
Friðjóns Friðrikssonar og var sólarhring á leiðinni. 
Fimtudaginn 25. sept. hélt hann guðsþjónustu undir 
berum himni í inndælu veðri milli skógarrunna skamt 
frá Möðruvöllum og voru þar flestir Fljótsbúar saman- 
komnir. Var þar talað um myndun reglulegs safn- 



83 


aðar og nefnd manna kosin til að gangast fyrirþví. Var 
þar um það leyti langfjölmennasta bygðin, því út- 
flutningur hafði þar langminstur verið. Braðrasöfn- 
uður, sem þar var, hafði legið í dái, en nú álitu menn 
réttast, að reisa hann við aftur. Frá íslendingafljóti 
fór síra Jón suður eftir Nýja íslandi endilöngu, að 
mestu leyti fótgangandi og hafði guðsþjónustusam- 
komu með fólki á þessum stöðum: að Reykjum í 
Breiðuvik 26. sept., í Árnesi, norðantil í Árnesbygð 
27., á Gimli sunnudaginn 28., en sama dag að kveldi 
í samkomuhúsi Víðinesbygðar við Víðiá, og hinn 29. 
á Bólstað, um leið og hann staðfesti skírn á nokkurum 
börnum. En svo varð hann að bíða á Gimli nærri 
því viku eftir gufubátnum Victoria og fór loks á opnum: 
báti upp til Selkirk, en flutti þó prédikun á Gimli 
s.d. 4. okt. áður en hann fór. Hann skírði og staðfesti 
skírn á ekki færri en 25 börnum í nýlendunni. Hvatti. 
hann Ný-íslendinga þá til þess að koma safnaðarmál- 
unum í það horf, að þeir sem fyrst gætu haft prest út 
af fyrir sig, þar sem sú þjónusta, er prestur Winnipeg- 
safnaðar gæti veitt þeim, gæti ekki orðið nema ofur- 
lítil upphvatning til safnaðarmyndunar. 

31 . FRAMFARAFÉLAGIÐ. 

Vér höfum hér að frarnan sagt frá myndun félags- 
þess í Winnipeg, er íslendingafélag nefndist, í 9. kafla 
ritgjörðar þessarar. Og fyrir starfsemi félagsins fyrst 
framan af var leitast við að gjöra nokkura grein í 10. 
kaflanum. Þá er líka sýnt fram á, hvernig félag þetta 
breytti um nafn ogkallaði sigíslenska þjóðfélagið. Má 
um það og starísemi þess lesa í 16. kaflanum. En 
það átti enn fyrir félagi þessu að liggja að skifta 

ÓLAFUR S. THORGEIRSSON ; ALMANAK. 4^ 



«4 


4)m uafn. Þriöja en þ 5 ekki síöasta nafníö, setn þiö 
hlaut, er Framfarafélag íslendinga í Winnipeg. 

Sveinn Björnsson (Péturssonar), sem um þessar 
mundir var einn hinna helstu íslendinga í Winnipeg, 
ritar um félagið í 5. töiublaöi Leifs. Tekur hann þar 
fram, aö félagið eigi tildrög sín í satns konar félags- 
skap, er myndast hafi í Milwaukee 1874, eins og þeg- 
ar hefir sagt verið, og hafi aðaltilgangurinn verið aö 
viöhalda íslensku þjóöerni hér f Vesturheimi. Fyrsti 
fundargjörningur félagsins í Winnipeg sé skráöur 6. 
sept. 1877 ,og hafi þá embættismenn verið kosnir. 
Hafi félagið haldið uppi sunnudagalestrum og upp- 
fræðslu barna. Þá hafi- þaö íslendingafélag heitið. 
Næsti fundargjörningur sé skraöur 11. ág. 1878. Þar 
standi, að hiö íslenska þjóðfélag hafi haft fund með 
:sér og í fundargjörningum, sem skráðir séu frá því 
tímabili til 1879 og 1880, sé það ýmist kallað ,,Þjóð- 
félag íslendinga í Vesturheimi“ eða .,,íslendingafélag 
íWinnipeg. “ Þykja honum þessir fundargjörningar 
bera það með sér, að félagsmenn hafi haft litla hug- 
mynd um meðferö á málum, en að þeir hafi gjört sér 
meira far um að halda sem lengstar töh.r persómilega 
hver um annan, en að halda sér að einhverju ákveönu 
efni. Flestir skrifarar félagsins á þéssu tímabili hafi 
bókað svo ógreinilega gjörðir fundanti 1, að torvelt sé 
að komast að niðurstöðu um, hvaö gjört hafi verið á 
fundum. A þessu tímabili hafi félagið átt örðugt upp- 
dráttar, því íslendingar voru mjög íátækir um þær 
mundir og félagsmenn áhugalitlir. Enda hafi þmr 
ýmist verið að fara frá Winnipeg eöa koma þangað. 
Hafi því oft orðið fundarföll svo mánuðum hafi skift. 



85 


Þess vegna hafi lítiö legið eftir félagið og starf þess í 
þarfir almennra framfara hafi fremurlítið orðið. 

Árið 1878 hafi Helgi Jónsson komið til Winnipeg 
°g gjörst meðlimur félagsins. Vildi hann þegar, að 
félagið starfaði meira og léti meira til sín taka.um al- 
menn mál. Hafi hann fyrstur rnanna hreyft því, að 
félagið keypti sér bæjarlóð og kæmi sér upp. húsi. En 
að því hafi lítill rómur verið gjör. Sumarið 1880 hafi 
hann keypt fyrstu bæjarlóð og selt hana aftur með 
töluverðum ágóða. Sumarið 1881 hafi honum græðst 
svo fé, að hann hafi gefið félaginu bæjarlóð með þvf 
skilyrði, að það léti þegar reisa hús á henni. Hafi þá 
allir tekið drengilegan þátt í húsbyggingunni, bæði fé- 
lagsmenn og utanféiagsmenn. Fyrsti fundurinn í 
nýja húsinu hafi verið haldinn 10. júlí 1881 og hafi 
þar verið um hundrað íslendingar saman komnir. 
Hafi sá fundur þakkað Helga Jónssyni gjöfina með 
miklum virktum. Fyrstu grundvallarlög félagsins, 
sem rituð finnist, séu dagsett árið 1881 og hafi öðlast 
gildi 6. maí sama ár. Þar sé félagið nefnt ,,Fram- 
farafélag íslendinga í Vesturheimi 11 ; hafi það nafn- 
haldist síðan. Þá hafi Jón Ólafsson, skrifari, tekið að 
bóka fundargjörninga félagsins; hafi hann gjört það 
miklu greinilegar og betur en áður hafi átt sér stað og 
um leið gefið mönnum fyrst hugmynd um, hvernig 
rita skuli fundargjörninga. Veturinn 1881—2 hafi 
félagið haldið uppi íslenskum barnaskóla. Þar hafi 
kent veriðskrift og reikningur.enska og íslenska ásamt 
fleira. Sama veturinn hafi félagið keypt organ og 
haldið ýmsar skemtisamkomur. Það hafi átt í sjóði 
24. nóv. 1881 $109, en skuldir, sem á því hafi hvílt, 
hafi numið $123. En 24, nóv, 1882 hafi það átt 



86 


$83 í sjóöi, en skuldaö $136. Nú eigi félagið f sjóöi 
um $70 en sé að eins í $49 skuld. Húsið„ sem það 
hafi reisa látið, og lóöin, er það starndi á, sé nú $2,000 
virði. Störf félagsins á þessu tímabili hafi mest verið 
í því fólgin, að halda uppi barnakenslu. sunnudaga- 
lestrum, og hjálpa nauðstöddum. Það hafi líka hjálp- 
að áfram öllum fyxdrtækjum, er til framfara hafi mið- 
að og félagsskapar, að svo miklu leyti sem ástæður 
hafi leyft. 

Þetta er fyrsta tilraunin, sem gjörð hefir verið til 
aö segja sögu félagsins, og höf.um vér því rakið efni 
ritgjörðar þessarar nokkuð nákvæmlega til stuðnings 
því, sem sagt hefir verið hér að framan um félag 
þetta. 

Það má nærri geta, að það hafi verið heilmikill 
yiðburður í félagslífi íslendinga í Winnipeg, þegar þeir 
«ignuðust hús til að halda fundi sína og samkomur í. 
Enda fer þá fyrst að færast fjör í félagið. I félags- 
húsinu var mörg hildi háð. Þar leiddu menn saman 
hesta sína út af öllum hlutum milli himins og jarðar, 
og þar áttu öll íslensk félög, hvei'ju nafni sem nefnd- 
ust, sjálfsagðan griðastað. Þar héldu menn skemti- 
samkomur og dansa. jÞar hélt Gróðafélagið fundi 
sína og þá var mörg svo mögnuð og flókin ræðan 
haldin, að þeim varð dimt fyrir augum, sem lítil- 
sigldir voru. 

En brátt varð sú raunin á, að húsrúmið varð alt 
of lítið, því stöðugt mun Ísfendíngum hafa fjölgað í 
bænum. Fór þá að verða almennur áhugi fyrir því 
að stækka húsið, svo það fullnægði kröfum manna, en 
til þess fundu menn sig naumast færa efnalega. I 
janúarmán. 1884 ritaði Vilhelm Pálsson.sem var þá fyrir 



87 


skömmu kominn írá íslandi, áskorun til íslendinga í 
Leifi um aö hrinda máli þessu áleiðis og telur þaö hiö 
mesta nauðsynjamál; bendir hann á ýms ráð, sem 
hafa megi til að ná fé saman í þessu augnamiði. 
Stundum bar það við,að deilur risu upp út af félags- 
húsinu, þótt lítið væri um tilefni. Fundur var til 
dæmis haldinn þar io. jan. 1884 út af láni á húsinu 
til Helga Jónssonar Þótti sumum húsið hafa lánað 
verið í þetta sinn á „ólöglegan hátt. “—,,í máli þessu, 
fuku tölur með slagbyljum, en af því fiestir álitu og 
allir vissu, að það það hefði verið gjört í góðri mein- 
ingu, þá lyktaði það með logni og friði og lagðist undir 
samlyndi“. 

Eitt af verkefnum félagsins var að hjálpa ný- 
komnu fólki íslensku. Sumarið 1883 kom margt fólk 
frá íslandi. Var þvf auðsýnd margs konar hjálp á 
ýmsan hátt af íslendingum, sem fyrir voru. Átti ís- 
lenska kvenfélagið þar góðan hlut ab máli. Það varði 
ágóðanum af kveldverðarsamkomu einni, sem það 
hafði haldið, til að hjálpa nýkomnu fólki og nam sá 
styrkur einum 56 doll. I almennum samskotum höfðú 
komið inn 32 doll. í peningum og 31 doll. í matvöru; 
frá fyrra ári var til einhver ofurlítill vesturfarasjóður 
og var honum bætt við þessi samskot. Með þessu 
móti komu saman $123.18. En fjöldi af fólki hafði 
ekki haft neitt fé til að komast frá Winnipeg og ofan 
til Nýja íslands, af þeim, er frá íslandi komu þetta 
sumar. Stóðu um 37 doll. eftir af þessum ferða- 
kostnaði. Tók nú Framfarafálagið að sér að bsrga 
fé þetta, en vildi ekki taka af félagssjóði til þess, svo 
stofnað var til hlutaveltu í því skyni, Baldvin Bald- 
vinsson var um þetta leyti forseti félagsins. Var hann 



88 . 


kjsinn í nefndina og meö hpnurn Eyólfur Eyólfsson, 

,, mjólkurversiunarmaöur og Kristrún Sveinungadóttir, 
kvenfé!agshetja“, eins og Leifur kemst aö oröi. 

Hús Framfarafélagsins stóð á Jemima stræti, sem 
þá var kallaö, n ú Elgiti ave., og var nr. 137. Sum- 
arið 1884 var það stækkaö að mun og smíöaðir í þaö 
nýir bekkir; kostaöi þaö allmikiö fé, en var líka stór- 
mikil umbót. Eitikum kom meira og hentugra húsrúm 
sér vel, þegar síra Jón var kominn til sögunnar og söfn- 
urinn tók að starfa. Mundi þá hafa orðið töluvert erviö- 
ara viðfangs fyrir söfnuðinn, ef Framfarafélagið hefði 
ekki verið búið aö búa neitt í haginn. Um sumariö 24. 
júlí var fundur haldinn í Framfarafélaginti, sem þótti 
býsna sögulegur. Þá var maður sá kominn til Winni- 
peg, er Frímann B. Anderson (Bjarnason Arngríms- 
sonar frá V.öglum á Þelamörk) nefndist. Mun hans 
síðar getiö veröa. A fundi þessum bar Páll Sigur- 
geirsson, sem þá var einn af helstu mönnum í hópi 
íslendinga í Winnipeg, upp þá tillögu, að Frímanni 
væri veitt málfrelsi á fundinum, eins og þó hann væri 
félagsmaður. Flutti hann þar ræðu heilmikla um fé- 
lagsskap. „Sýndi hann fram á, hversu Framfara- 
félagiö væri ófullkomið og hve mikil fáviska það væri 
fyrir jafnfáa menn, að hugsa sér að geta gjört mikið 
gagn til almennings heilla. “ Vildi hann helst, að 
F'ramfarafélaginu væri snúið upp í verkamannafélag. 
Þótti þetta hörð ræða og voru margar athugasemdir 
við hana gjörðar. Loks var fimm manna nefnd kosin 
til þess að íhuga, hvort réttara væri að breyta nokkuð 
til um stefnu og verksvið félagsins, af því ýmsir höfðu 
ótvíræðilega í ljós látið, að félagið væri stefnulaust. 
Frímann hefir víst samt verið farinn að örvænta þess, 



8 9 


aö þessi tillaga hans mundi bera nokkurn heillavæn- 
le'gan árangur þegar áöur en íundi var slitiö, því hann 
baÖst þess, þegar búið var aö kjósa nefndina, að mál- 
inu væri vísað frá aftur. En það vildu menn ekki. 
Ritstjóri Leifs hefir verið einn af þeim, sem tóku sér 
það allnærri, að félagsskapur þessi ákyldi stefnuláus 
kallaður. Hann ritar all-langa vörn í blað sitt fyrir 
hönd félagsins. Hann sýnir fram á, hvernig menn 
hafi barist áfram með félagsskápinn, fyrst í leiguhús- 
um og orðið að hrekjast stað úr stað ,,eins‘og : reykur 
í lofti“, þangað til félagið eignaðist lóð og braust í 
því að láta reisa þar hús. Að því búnu hafi organ 
verið keypt, er kostað hafi 200 doll. Barnaskóli hafi 
haldinn veriö í húsinu í tvo vetur að tilhlutun félags- 
ins. Það hafi líka gjört sér að skyldu að hjálpa ve'ik. 
um og nauðstöddum íslendingum bæði hér og víðar. 
Eitt sinn hafi það sent túlk á móti vesturförum og 
kostað til þess ærnu fé. Stúlku einni hafi það gefið 
60 doll. til að læra organslátt, svo félagið gæti haft 
gagn af organinu. Svo hafi ýms önnur félög myndást 
út af Framfarafélaginu, er haft hafi mikla og góða 
starfsemi með höndum. Kvenfélagið eigi tilorðning 
sína Framfarafélaginu að þakka og það starfi nú ó- 
trauðlega í sömu átt, að ,,almenningsheillum þjóðár 
sinnar. “ Hið sa.na sé að segja um Söngfélagið, ,,ér 
nú æfir sig í hinni fögru söngíþrótt, sem lofuð er um 
allan heim, þegar hún er vel numin“; þaö hafi mynd- 
ast vegna þess, að Framfarafélagið hafi áður verið til. 

En til er fundabók Framfarafélagsins, sem vér 
höfum komist yfir. Nokkuð er framan af henni rifið 
og fyrsti fundargjörningur, sem hægt er að sjá dag- 
setning á, er eftir fund, sem haldinn var 30. mars 



90 


1882. Heldur bók þe.ssi yfir fundi félagsins áfrarn 
þangað til 22. nóv. 1883; þá er síðasti fundargjörn- 
ingur dagsettur. Er bók þessi auðvitað helsta heim- 
ildarritið að sögu félagsins yfir þann tíma, sem hún 
nær. Snemma á árinu hefir félagið verið að hugsa 
um að kaupa pcentsmiðju Framfara að prentfélagi 
Nýja íslands í því skyni að koma upp blaði. Hefir 
Arna Friðrikssyni verið falið á hendur að komasteftir, 
með hvaða kjörum hægt væri að fá kaup á henni. 
Lætur hann félagið vita, að prentverkið sé hægt að 
fá til kaups fyrir 450—500 doll. Um þetta leyti var 
Sigtryggur Jónasson, kapteinn, síðar ritstjóri Lög- 
bergs, forseti félagsins. Töluvert var talað um stofn- 
un bindindis og álitu flestir, að best væri að mynda 
nýtt félag, sem hefði það mál með höndum, og gæti 
Framfarafélagið styrkt það með ráði og dáð, en eink- 
um með því að lána því hús sitt. Þegar Framfara- 
félaginu bárust fregnir af einhverjum, sem veikur var 
eða hjálparþurfi, vildi það ætíð hjálpa. Egill nokkur 
Guðbrandsson hafði um þetta leyti komið til bæjarins, 
og var orð á því, að hann væri geðveikur. Um leið 
og fregn kom um það inn á Framfarafélagsfund var 
farið að tala um að hjálpa honum. Þau Eyólfur Ey- 
ólfsson og Kristrún Sveinungadóttir lögðu þegar fram 
peningagjafir, hann fimm doll. og hún einn. Farið 
var nú að tala heilmikið um að kaupa nýja lóð og efna 
til nýrrar húsabyggingar, en selja húsið og lóðina; 
þótti húsið of lítið. Bauðst kvenfélagið til að gefa 
50 doll. til nýrrar húsbyggingar með því skilyrði, að 
það fengi að hafa þar fundi sína.—Félagið hélt árs- 
fund sinn 25. maí 1882 og var það kjörfundur. Voru 
þar kosnir þessir einbættismenn: Björn Jónsson, for- 



9i 


sati; Kristján Jónsson, varaforseti; Sveinn Björnsson. 
skrifari; Jón Ólafsson, varaskrifari; Árni FriSriksson, 
féhir'ðir; Eyólfur Eyólfsson, varaféhirðir; Magnús Páls- 
son, siöagætir; Jón Júlíus, varasiðagætir; Jón Björns- 
son, bókavörður, og Þorsteinn Einarsson, varabóka- 
vörður. Gengu 46 karlar og konur inn í félagið á 
þessum fundi. Á þessum fundi var s'ra Halldór 
Briem og lagði hann það til, að lög félagsins væru 
lesin upp og var það gjört. Væri réttast að setja þau 
hér, en vér látum það þó ógjört rúmsins vegna. En 
getið skal þess, að fyrsta grein félagslaganna ákveður, 
að nafn félagsins skuli vera ,, Framfaraíélag íslendinga 
í Vesturheimi“, en önnur greinin, að tilgangur félags- 
ins skuli vera ,,að efla eftir megni alt það, sem er og 
getur orðið íslendingum til framfara í heimsálfu þess- 
ari. ■— Meðal eigna félagsins var dálítið bókasafn; 
voru það víst eingöngu íslenskar bækur og blöð. Var 
samþykt á fundi 1. júní 1882, að félagsmenn skyldu 
koma saman einhvern ákveðinn dag í viku til að lesa 
blöð og bækur félagsins og skyldi þá bókavöröur vera 
viðstaddur. Á þessum fundi átti félageið $118.17 * 
sjóði. Nefnd var kosin til að selja eignir télagsins, en 
henni varð ekkert ágengt, enda hafði síra Halldór 
Briem nú verið ráðinn af söfnuðinum til þriggja mán- 
aða og voru menn ófúsir að selja meðan á því stæði. 
— Þá var upp komið enn eitt félag, sem bað um hús- 
ið til að halda í fundi sfna; var það félag íslenskra 
unglinga í Winnipeg. Lagði það fram 10 doll. gjöf í 
þenna nýja byggingarsjóð. En æðimiklar deilur risu 
út af því, hvórt lána ætti börmim þessnm húsið. Þótti 
sá félagsskapur óþarfur og varhugaverður. Áftur var 
af öðrum bent á, að ekkert væri að háfst af börnúm 



92 


þessum, er menn þyrftu að hafa nokkurn ama á. Til- 
gangurinn væri einmitt, að koma í veg fyrir strákskap 
og slæmt siðferði með hinum uppvaxandi æskulýð. 
Seinast var samþykt að lána þeim húsið. Langt þref 
varð.á milli fþlagsins og Þorsteins Einarssonar, organ- 
ista, um spilamenskuna á organið. Hann gjörði 
ekki kost á sér nema fyrir borgun, en gaf lengi ekki 
uppskátt fyrir hvað hann væri fáanlegur. Loks eftir 
mörg fundahöld gjörði hann kost á sér fyrir 8 doll. 
um mánuðinn með því móti, að hann hefði meira vald 
yfir organinu en nokkur annar. En þetta kaup þótti 
fiestum félagsmönnum ofhátt. Félagið lánaði Gróða- 
félaginu hús sitt fyrir $2. 50 fyrir kveldið. Um þetta 
leyti (22. júní) hreyfði Kristrún Sveinungadóttir því á 
félagsfundi, að þar sem bóluveikin væri nú sögð komin 
til bæjarins, ætti Framfarafélagið að gangast fyrir því, 
að menn létu alment bólusetjast eins.fljótt og unt væri. 
Eins, vildi hún, að þeir sem komist hefðu í skuld við 
stjórnina niðri í Nýja íslandi færu nú að reyna að losa 
sig við þær skuldir, þar sem nú væri töluverð atvinna í 
bænum og tækifæri til að afla sér fjár fyrir þá, sem 
ekki væru ónytjungar. — Félagið lánaði söngfélaginu 
hús sitt gegn því, að það héldi uppi söng og hljóðfæra- 
sjætti á sunnudögum og öðrum samkomum félagsins. 

Urn þessar mundir voru það einkum þrjú mál, 
sem Framfarafélagið stöðugt er að fjalla um á fundum 
§ínum. , Hið' fyrsta af málum þessum og það af þeim, 
sem, stþð Framfarafélaginu næst, var húsbyggingar- 
niálið,,; (jlamla félagshúsið .var orðið oflítið, þótt enn 
yaeri það í raun og yeru, ekki nema svo sem ársgamalt. 
Syona hafði íslendingum fjölgað í, bænurp og félags- 
5,kapurinn dregið þá saman. Vildti rnenn því helst af 




93 


öllu selja eignina og kaupa einhvers staðar blett, á 
hentugum staö í bænum, þar seip reisa mattti nægilega 
rumgott hús, svo það fullnægði öllum féiagsþörfum 
íslendinga f bænum. Hið annað áhugatnál var safn- 
aðarmálið. Framfarafélagið skoðaði það sem eitt hið 
mesta velferðarmál Isletrdinga og • vildi að því hlynna 
á allar lundir. Nú voru alíar líkur til að rætast færi 
fram úr í þeim efnuni. Síra Jón Bjarnasjn var þi og 
þegar væntanlegur. En þá sáu allir, að söfuuðurinn 
mundi verða í vandræðum með húsrúm, þar senr Itús 
Framfarafélagsins var alt of fftið. Þriðja áhugamál 
félagsins var stofnun íslensks blaðfyrirtækis. Voru 
flesíir félagslyndir íslendingar þess mjög fýsandi, þ\ í 
menn fundu sárt til þess, hve dauft þaö var, aö vera 
hér blaðlaus og geta hvorki látið stunu né hósta til 
sín hevra. Ef það kætnist á fót, var hugmyndin sú 
að láta það h ifa byggistoð sína í húsi félagsins. En 
þá þurfti það að vera miklu stærra en það var nú. 

Nefndir voru kosnar í húsbyggingarnrálinU r-g 
blaðmálinu, sem áttu að hrinda þeirn áfram - éftir 
föngum. Nefndin í blaðamálinu leitaöi fyrir sér út 
um nýlendur til að komast eftir áhtiga manna rheð 
nýtt blað fslenskt. ér út væri gefið í Winnipég: ' Fann 
hnn hvarvetna áhtrga allmikinn: hjá'.bæn-dunr óg vilja 
til að kaupa, en mjög unikla áhérslu- tögðu' mönn. hvar- 
vetna á, aö heppilegur ritstjór'i.íféhgist. a j.' j'úlf 1882 
var f.jölmennur fundur haldinn f rháli þessa .pg lattgar 
ræður og skoi inorðar fluttár. J.)á ; iágiðr Magnús Páls- 
son það tiþ að Friðrik Bergmarin værr feiíiginn tií iáð 
taka 'að sér ritstjórn' þeésa Jyfirhugaðá- Flaðsro'g áð 
nefndíhni væfirá hehdur falið átf sknfaitiomhm'©g ifa-ra 
a :esg;ádéit> við harin . j -Fekk þáð i&llgóðarí byr á funtl- 



94 


inum og var samþykt. Saint er þetta ekki til lykta 
leitt fyrr en á næsta fundi.sem haldinn var 20.s.m. Virð- 
ist Helgi Jónsson hafa yeriö þessu fremur mótfallinn. 
Þó var þetta samþykt þá aftur.-—Á fundi 24. ág. er 
skýrt frá því af hálfu húsbyggingarnefndarinnar, aö 
loforðin, sem fengist hafi í því augnamiði, séu alls 195 
doll. Af þvíhafi45 doll. verið borgaðir í peningum. 
Annan dag septembermánaðar hélt félagið samkomu 
til að hafa fé saman til húsagjörðar. Var aðalatriðið 
á þeirri samkomu teningskast um tvo hluti, sem 
keyptir voru. Ágóðinn sýnist hafa orðið 30 doll. 
75 cents. Á fundi 5. október., áður en þessir pen- 
ingar voru afhentir, skýrir féhirðir frá, að tekjur 
félagsins hafi verið $265. 45, útgjöld $189.04, en í 
sjóði samkvæmt því $67.41. En af þessari upphæð 
væru $55 lán og gjafir til húsbyggingarinnar, svo eig- 
inlega ætti félagið að eins í sjóði $12.41, en væri í 
skuld um $100. Það kom í ljós á fundi þessum, að 
nefndirnar, sem kosnar höfðu verið í einum fimm 
málum.höfðu alls enga skilagrein gjört og alls ekkert 
starfað; enda voru þeim miklar ákúrur gefnar. En 
síðar gjörði nefndin í blaðmálinu þá grein fyrir að- 
gjörðaleysi sínu, að þar sem útséð væri um, að nokk- 
uð yrði af húsbygging félagsins þetta ár,sæi hún engin 
tök til,að blaðfyrirtækið gæti komist á. Hefði hún af 
þessum ástæðum ekkert hreyft því máli. 

Þegar vetur gekk í garð, var aftur farið að hreyfa 
því, að Framfarafélagið ætti eins og að undanförnu að 
sjá um, að kensla færi fram fyrir íslensk ungmenni. 
Veturinn 1881—82 hafði það kostað $232.50 til þess- 
arar barnakenslu. Höfðu 7 doll. verið í sjóði, þegar 
þeirri kenslu var hætt, því samskotum í því augna- 



95 


miöi haföi veriö haldiö sér. Félagiö gat r.ú fengið 
tvo kennara fyrir 70 doll. um mánuðinn báöa. Sam- 
þykt var á fundi 16. nóv. 1882 svolátandi reglugjörð 
fyrir þetta skólahald: 

,,Framfarafélagiö skal hafa alla umsjón á skólan- 
um með éftirfylgjandi skilyrðum. 

1. Ákveöiö sé, að aðstandendur barnanna leggi 
$2.ro með barni hverju um mánuðinn, er greiðist 
fyrir fram mánaöarlega og leggi þeim til skriffæri og 
skólabækur. 

2. Félagið kjósi nefnd, sem ráði kennara, ákveði 
námsgreinir, er kenna skuli, sjái um að þær séu 
kendar, haldi alla reikninga skólans og skýri fél. frá 
ástandi hans svo oft sem þörf gjörist. Nefndin ráöi 
kennara fyrir svo lágt kaup.sem kostur er á og um leið 
þá, sem hún álítur hæfasta. 

3. Kennarar séu ráðnir til eins mánaðar í senn 
en ekki lengri tíma. 

4. Komi ekki nema tuttugu til tuttugu og fimm á 
skólann, ráði nefndin ekki nema einn kennara, en 
verði þau fleiri, ráði hún tvo. Skóli sé ekki byrjaður 
með færri en 15 börnum. 

5. Hver, sem veit af munaðarlausum börnum og 
fátækum, sem þurfa að ganga á skólann, en geta ekki 
borgað hið ákveðna mánaðargjald, snúi sér til nefnd- 
arinnar, og veiti hún börnunum inngöngu á skólann. 
En Framfarafélagið sjái um, að afla peninga til að 
borga fyrir þau með, til dæmis ineð hlutaveltu, kveld- 
verðarsölu, sjónarieik eða öðrum arðberandi sam- 
kömum. 

6. Félagið sjái um allan útbúnað í húsinu, en 



96 


skól'anefndin ásamt kennurunum sjái um göða um- 
gengni í því, þegar skóli er. 

7. Skólamálið sé rætt á hverjum Framfarafélags 
fundi, hve nær sem vera skal, ef þörf þykir. Skólinn 
standi eins marga mánuði og þurfa þykir og félagið 
ákveður eftir ástæðum. Skólahaldið skuli byrjað eins 
fljótt og unt er. “ 

Á kjörfufidi félagsins, sem haldinn var 23. .nóvem- 
ber 1882, sýndu reikningar félagsins, aö innkomið var í 
húsbyggingarsjóðinn $86.25. Skuldir félagsins náriiu 
1 36 doll. og var það aðallega fyrir organið. Að öðru 
leyti voru eignir félagsiris virtár svo: Lóðin $1,000, 
húsið $800, organið $250, ofn og bekkir $50. Kvaðst 
virðingarnefndin álíta, að félagið ætti $2,000 um fram 
skuldir. I félagið rituðu sig á fundinum 41 fyrir næsfa 
kjörár, karlar og konur. Þessir voru kjörnir embætt- 
ismenn fyrir næsta kjörtíiriabil: Forseti Magnús 

Pálsson, skrifari Sveinn tíjörnsson, féhirðir Árni Frið- 
rikssori, siðag'-etir Páll Sigurgeirsson, bðkavörður Jón 
Jónsson. Á nýársdag 1883 hélt félagið kveldverðar- 
samkomu; kostaði 50 cts fýrir hvern fulloröinn, en 
25 cts fyrir börn innan 15 ára. BÖrnum þeim og 
unglingum, sem'gengu á skóla Framfarafélágsins, var 
boðið til kveldverðarins án eridurg-jaids. Hve margt 
hefir á skólarium verið; sést e'kkí, eri svo rnargt'var 
það, að tvo kénriara' varð áð fáða'. — Síðast liðið surii- 
ar : (i882) 'gjörði F'ramfaraféfágið út mann austur til 
ToróntÁ til áðmæta íslenskurri innflytjeridum og leið- 
beina þeim vésturi ‘ V'oru sérsfok sarnskot : tekiri r því 
augnamiði og námu þau $160. Mest af þgirriugp- 
hæð'gekk í ferðakostnað þesSj 'er'sendur " var, eins og 
við var að búast, en nokkuru af þessum peningum var 



97 


varið til hjálpar fólkinu. Mikill rekstur var í félaginu 
gjör veturinn 1883 út af fé J?essu og reikningum; var 
út af því eytt mörgum orðurn og stundum svo heitt á 
fundum, að slíta varð, sökuin óreglu. Yfirleitt hefir 
verið nokkuð gjóstugt og stormasamt í félaginu vetur 
þenna. Þau tvö aðalmál, sem félagið hafði með 
höndum, húsbyggingarmálið og blaðfyrirtækið, voru 
of erfið og umfangsmikil til þess að félagið að svo 
stöddu gæti færst þau í fang. Eina málið, sem félagið 
starfaði að, var barnakenslan og sýnast allir hafa verið 
ánægðir með hana. Tölu vert mörg börn og unglingar 
virðast hafa tekið þátt í henni um veturinn, svo ráða 
varð tvo kerinara, þegar fram í sótti; Magnús Páls- 
son var fyrir kenslu þessari og þótti víst alment hon- 
um farast hún prýðilega úr hendi. Honum til að- 
stoðar við kensluna var Stefán Pálsson, sem þetta ár 
var lengi skrifari félagsins og fært hefir álimarga fund- 
argjörninga til bókar, þegar Sveinn Björnsson hætti, 
eftir að hafa um langan tíma gegnt þeim störfum sér- 
lega vel. 

Sumarið 1883 var kjörfundur haidinn í júní. Til 
forseta var þá kosinn Baldvin Baldvinsson, til skrifara 
Sveinn Björnsson, til. féhirðis Árni Friðriksson, til 
siðagætis Arngrímur Jónsson, til bókavatðar Jón 
Jónsson (Björnssonar), til varaforseta Sigurbjörn Stef- 
ánsson, til varaskrifara Stefán Pálsson. Helsta málið, 
sem félagið haföi með höndum um sumarið (1883), 
var að leiðbeina og , liðsinna i fóiki, er þá kom frá 
íslandi. Var Baldvin Baldvinsson til þess kjörinn að 
hafa umsjón á hendi yfir þessu; gjörir hann glögga 
skilagrein . f.yrir ::þessari;. framrnistöðu sinni á. f'undi, 
sem-haldihn var 4. okt.. og heiir þess hér að framan 



9 8 


geti 5 verið. SíSast á árinu virSist mest hafa veriS 
talaS um ný lög fyrir félagiS og fundarreglur. I fund- 
arbók þeirri, sem vér höfum fyrir oss, er síSasti fund- 
argjörningur dagsettur 22. nóv. og er hann til bókar 
færSur af Stefáni Pálssyni. 

Vér höfum nú gefiS nokkurn veginn greinilegt 
yfirlit yfir sögu Framfarafélagsins frá því í byrjun árs- 
ins 1881 og til ársloka 1883. FélagiS virSist hafa 
veriS í bióma sínum frarnan af þessu tímabili og mikill 
fögnuSur yfir félagsskapnum með þeim, sem í hon- 
um voru. En er fram ísótti, fóru mál félagsins aS eyS- 
ast; framkvæmdarafliö var svo lítiS, en verksviSiS, sem 
félagiS vildi breiSa sig út yfir, svo víölent og takmarka- 
lítiS. Þá fara menn aö þreytast eins og gengur, sam- 
lyndiö ekki aö veröa eins gott, deilur rísa upp út af 
litlu efni eSa engu, sundrung og flokkadráttur aö verða 
miklu meiri. Enda dofnar þá áhuginn meö félagsskap 
þenna æ meir og meir, svo að á kjörfundi í júní 1883 
eru ekki félagsmenn fleiri en 23, bæöi konur og karlar. 

En áriS 1884 virðist aftur hafa glaðnaö yfir félag- 
inu ofurlítiS. Vilhelm Pálsson, bróöir Magnúsar, 
ritaöi eins og áöur er sagt, áskorun í Leif þegar 
11. janúar til félagsmanna og allra íslendinga í 
bænum yfirleitt, aö taka rögg á sig og stækka húsiö. 
Viröast menn þá hafa verið frá því horfnir að selja 
eignina, líklega vegna þess.að ekki hefir fé fengist fyrir 
hana eins mikið og félagið vildi. En um sumarið’ 84 
var húsiö stækkaö til mikilla bóta og varS félagið að 
hleypa sér í töluveröar skuldir til þess. Mun sú 
breyting, er þá varð á safnaðarmálum og sagt er frá 
hér aö framan, einkum hafa rekið félagið til þess. En 
meö því var heilmikið unnið að framförum íslendinga 



99 


í bænum og aS líkindutn betur en meö nokkuru öðru, 
sem hægt heföi verið að gjöra. —Um vorið, á sumar- 
daginn íyrsta, hélt félagið skemtisamkomu í húsi sínu 
til aö fagna sumrinu, eftir góöum' og gömlum íslensk- 
um sið, og var sú samkoma vel sótt. 

Framfarafélagiö er langhelsti félagsskapurinn 
með Islendingum fram aö þessum tíma eða ’til ársloka 
1884. Það stendur á almennum grundvelli og leitast 
viö að hlynna að öllu, er til framfara megi horfa með 
þjóð vorri hér í álfu. En upp frá því fer sól þess að 
síga í æginn. Því þá rís srfnaðarfálagsskipurinn upp 
og verður hinum svo miklu öflugri. Og þó söfnuður- 
inn héfði miklu þrengra verksvið að vissu leyti, tók 
hann þó samt flest af þeim málutn að einhverju leyti að 
sér, sem Framfarafélagið hafði hingað til haft afskifti 
af og nokkuð var hægt viö að gjöra. Líka hefir það 
eflaust verið því að kenna, að þegar menn fóru fyrir 
alvöru að hugsa um safnaðarmálin, var hugur manna 
svo heillaður af þeim, að þeir mistu áhugann á Fram- 
farafélaginu og þeim málum, er það með réttu hefði 
átt að reka. 


32. KVENFÉLAGIÐ. 

Sumarið 1881, þegar mest fjörið var í öllu, þegar 
kappið í fasteignaversluninni var sem mest, þegar allir 
létu sig dreyma þann fagra draum, að það ætti fyrir 
þeim að liggja að verða meira og minna auðugir menn, 
þegar Framfarafélagið eignaðist blett í bænum, ,sem 
það gat látið reisa hús á, stofnuðu nokkurar íslenskar 
konur nýtt félag, sem þær auðvitað nefndu kvenfélag, 
til aðgreiningar frá öllum karlfélögum. í september- 
mánuði stofnuðu fáeinar konur íslenskar til hlutaveltu. 



IOO 


VarS ágóöinn af henni $64. Þessa upphæö gáfu þær 
Framfarafélaginu til húsbyggingarinnar. Litlu síöar, 
nálægt 1, okt., eftir því sem sagt er frá í 5. tölublaði 
Leifs , ásettu fimm til sex konur sér að stofna sjálf- 
stætt kvenfélag. Hófu þær félagsstarfsemi sína með 
því að lá.ta leika ,,Sigríði Eyjafjarðarsól“, og með 
ávinningnum, sem varð af leik þessum, mynduðu þær 
félagssjóð og sömdu um leið lög og reglur fyrir félags- 
skap sinn að lifa eftir. Það hélt vikulega fundi í húsi 
Framfarafélagsins og borgaði félaginu $50 eitt skifti 
fyrir öll. Það hafði saman töluvert fé með dugnaði 
og ötulli framgöngu. Gekst það fyrir hlutaveltuniv 
sjónleikum og samskotum og lá alls ekki á liði sínu, 
Barnaskólahald Framfarafélagsins styrkti það með 
122 doil. gjöf. Meðal fátæklinga útbýtti það 60 dolh 
Einnig gaf það með tveimur íslenskum stúlkum, sem 
gengu á nunnuskóla og fengu tilsögn í söng, 87 doll. 
Til minnisvarðans yfir Hallgrím Pétursson, hið mikla 
sálmaskáld þjóðar vorrar, gaf það $50, og hafa fá 
kvenfélög sýnt fósturjörð sinni rneiri ræktarsemi, því 
eins og kunnugt er, stendur minnisvarði þessi fyrir 
framan dómkirkjuna í Reykjavík. 8. júní 1883, þeg- 
ar fyrst er sagt frá kvenfélagi þessu í dálítiili frétta- 
grein í Leífi , var það búið að halda sex kjörfundi og 
haföi þá gjört alt þetta, sem upp hefir verið talið,og 
varið til þess nær $400. Þar fyrir utan átti það 150 
doll. í sjóði á vöxtum, svo þvf hefir furðu-vel fénast 
á þeim tíma, sem það var þegar búið að starfa, enda 
varið fé sínu mjög vel, Sýnir það hve samkomulagið 
m;lli félaganna var gott, að kvenfélagið hlynnir með 
stórgjöfum, að helstu velferðarmálum Framfarafélags- 
ins. , Vér gétum ekki neitað oss um að setja hér dá- 



litla klausu um kvenfélagið úr Leifi. Hún er niöur- 
lagiö af frásögninni um gjörðir þess, og stendúr gervi- 
nafniö Kran'S undir. 

,,Þegar menn gæta aö, hversu veikt og fálíöað fé- 
lag þetta var í fyrstu og lítil hjálparmeöul þaö haföi, 
veröa msnn að kannast við, aö konur þessar hafa sýnt 
bæði framúrskarandi dugnaö, þol og þrek, enda þekkj- 
um vér sfofnendur og forvígiskonur félags þessa aö 
sönnum framfaraáhug, mentun og löngun til að koma 
fram til góðs hvarvetna, og vér óskum þess', að félag 
þettá megi haldast-við á meöal vor með sama fjöri og 
framkvæmdurn og þáð hefir gjört hingað til, og aö 
meðlimir þess með tímanum reisi sér þann bautastein, 
sem staðið geti meðan nokkur íslensk kona byggir 
hálfu þessa, svo að niðjar þeirra, mann fram af manni, 
blessandi minningu þeirra, brýni fyrir dætrúm sínum 
að feta dyggilega í fótspor ættmæðra sinna, þeirra 
kvenna, er fyrstar stofnuðu ,,Hið ísíenska kvenfélag' í 
Winnipeg“ og þá mun hin eldgamla fjallkona, vit- 
andí heiðri sínum viðhaidið af dáðríkúm dætrurn sínum 
í heimsálfu þessari, grátfögur gléðjá sig og með guili 
rita nöfn þeirra á 'sinn fagra, förnfræga sÖgúskjöld‘‘. 
Þetta er eius andríkt bg þó það héfði verið sagt yfir 
rjúkandi púnskollu. 

I júlímánuði 1883 hélt félag þetta kveldverðar- 
sanikömú og varði ágóðanúm af hénni og áuk- þess 
dálitlú fé úr sjóði sínuiri til hjálpar ísleriskurn vestút- 
förum, ér hingað korhu' þáð sumar; styrkti þáð þan'nig 
énn eitt af máluúV Frathfarafélagsins rrieð' dugiia'ði 
síiiunv. ' Kristrún Sveinungadbttir og-Sigúrhorg Pálk- 
dóttir únnu á 'innflyt’jéridahúsinu'- ékki skéffíúftéri .t'vær 
vtkúr óg“--jféhanh Göftfréd' rrieð- þéiiri,- áð raát'réiðslu 



102 


handa nýkomno fólki, og höfnuöu meS þessu líknar- 
verki sínu góðri vinnu, sem þá var hægt aö fá, og vel 
launaöri. Ekkert í sögu Vestur-íslendinga er fegurra 
en þaö, hve ant þeir hafa látið sér um þaö vera frá 
fyrst til síðast aö liðsinna og leiöbeina nýkomnu fólki 
íslensku með öllu móti og leggja oft stórkostlega mikiö 
í sölurnar, ekki aö eins fjármunalega, heldur með því 
að ganga svo og svo nærri sér á ýmsan hátt. 

Og í janúar um veturinn 1884 stofna konurnar aftur 
til kveldveröarsamkomu í því skyni aö verja ágóðanum 
til húsbyggingar, eöa til að stækka hús Framfarafé- 
lagsins, því ,,nú eigum við von á góðum presti aö 
heiman í sumar. ‘ ‘ Þótti því tilhlýöilegt að halda 
miðsvetrarsamkomu eins og títt var í fornöld, og skor- 
aöi á helstu söngmenn, ræðumenn og skáld að gjöra 
samkomu þessa sem skemtilegasta. Varð það ein 
hin myndarlegasta sarnkoma, sem haldin hafði verið 
með íslendingum og var hún haldin í húsi Framfara- 
félagsins 25. jan. Og þar sem kveldverðarsamkoma 
þessi er eiginlega fyrsta samsætið, sem Vestur-íslend- 
ingar reyna að vanda til eftir föngum, er réttast að 
skýra frá því, sem fram fór. Fyrst voru vistir fram- 
bornar og gestirnir látnir setjast að velbúnum borðum, 
er stundu undir mörgum krásum og dýrum. Að 
kveldverðinum loknum.byrjuðu ræður og söngur. Þar 
var kvæði sungið til gestanna eftir Vilhelm Pálsson, 
og ræða haldin af S. Stefánssyni um tilgang samkom- 
unnar; Árni Friðriksson talar fyrir minni kvenna; Sig- 
urður Jóhannesson og Bárður Sigurðsson fluttu báðir 
kvenfélaginu kvæði; Jón Runólfsson talar fyrir minni 
sönglistarinnar; Baldvin Baldvinsson flytur ræðu um 
jafnrétti karla og kvenna, en Vilhelm Pálsson kvæði. 



103 


LýShvöt. Magnús Pálsson talaöi til barna og unglinga 
og var á eftir því sungið kvæöi eftir Vilhelm Pálsson. 
Kristrún Sveinungadóttir talaði um mentunarástand 
íslenskra kvenna. Páll Magnússon flutti ræðu til 
Kvenfélagsins, Jón Björnsson talaöi um frelsiö og 
hvernig menn ættu að hagnýta sér þaö. Þá talaði 
Vilhelm Pálsson um skáldskap og Magnús Pálsson 
flutti skilnaðarorð í nafni Kvenfélagsins og var þá sam- 
komunni slitið með því að syngja þjóðsönginn enska: 
God Save the Queen. Mjög voru menn ánægðir með 
samkomu þessa, enda ættu menn að hafa fengið fulla 
saðning bæði andlega og líkamlega, þar sem hvorugar 
vistirnar virðast verið hafa af skornum skamti. 
Ágóðinn af samkomunni varð 57 doll. og 50 cts og 
gekk hann í húsbyggingarsjóð Framfarafélagsins. 
Söngnum á samkomu þessari var stjórnað af 
Jóni A. Blöndal, sem þá var nýkominn frá íslandi, 
og þótti aldrei hafa verið sungið jafnvel af íslending- 
um í Winnipeg og gjört var við þetta tækifæri. 



Björn Jónsson, 

risstjóri Isafoldar. 

Alnuinakið flytur 
í þetta sinn mynd 
af- einum hinum 
allra-merkasta 
manni þjóöar vorr- 
ar, þar sem þaö 
hefir mynd Bj ' 3 rns 
Jónssonar, rit- 
stjóra ísafoldar, 
meðferðis. Mun 
mörgum Islend- 
ingi vera forvitni 
á að sjá, hvernig 
sá maður kemur 
fyrir sjónir, sem 
svo atkvæðamik- 
inn þátt hefir átt 
í siðmenningarbar- 
áttu þjóðar vorr- 
ar þenna síðasta 
mamsaldur nærri 
allan. Mönnum er því fremur forvitni á að sjá hann, 
sem það hefir verið á allra vitund, að heilsa 





io5 

hans hefir um all-langan tíma undanfarinn verið biluö 
mjög, og svo raint að því kveðið, að hann varð síðast- 
liðið sumar að hverfa til Kaupmannahafnar og leita 
sér þar læknishjálpar. Var þar hættulegur holdskurð- 
ur á honum gjör, svo vinir hans allir hafa verið milli 
ótta og vonar með, hver úrslit veikindi hans mundu 
hafa. En öllum þeim, er nokkurn veginn rétt kunna 
að meta sanna mannkosti og ágæta forustu-hæfileika, 
hefir þótt sem þá mundi skarð fyrir skildi, sem seint 
fyltist, ef hans misti nú við. Því sjaldan eða aldrei 
hefir þjóð vorri eins riðiö lífið á að fá að njóta allra 
ágætismanna sinna og nú. Enda er nú mikil og góð 
von um bata, eftir öllum fregnum, ög.líkur til, að hann 
nái fullri heilsu. og kröftum, svo að hann eigi mörg 
starfsár fyrir hendi. Hann er enn í Kaupmannahöfn, 
þegar þetta er ritað, að svo miklu leyti sem kunnugt 
er, en búist við, að hann muni ferðafær áður langt 
líður. 

Björn Jónsson er fæddur 8. október 1846 og er 
sonur. Jóns Jónssonar, bónda í Djúpadal í Barðastrand- 
arsýslu. Hann kom í Reykjavíkurskóla haustið 1862 
og útskrifaðist vorið 1869 með fyrstu einkunn. Þótti 
hann ágætur skólamaður og var álitinn nokkurn veg- 
inn jafn-vígur á allar námsgreinar. En einn af skóla- 
bræðrum hans, sem nú er fyrir löngu látinn, höfum 
v.ér heyrt segja, að mest hafi hann öfundað hann af 
því, hve nám mannkynssögunnar og alt, er að því- lít- 
ur, hafi leikið honum í , hendi. Og þegar hann var í 
Kaupmannahöín.er sagt,að Jón heitinn Sigurðsson.föð- 
urlandsvinurinn ágæti. haíi sagst ekki þekkja neinn 
meöal ungra námsjpanna ísleiiskra, er eina vel væri 
til fpringja fallinp.og hann, Enda hafa þeir foringja- 



hæfileikar betur og betur í ljós komið, og flestum mun 
koma saman um, að í stjórnmálabaráttu þeirri, er þjóö 
vor stendur nú uppi í, sé hann hinn eiginlegi foringi, 
þótt abrir séu þar oft fyrir framan. Og víst er um þaö, 
aö betri fööurlandsvin og einlægari eigum vér ekki. 
Að loknu prófi á latínuskólanum fór hann til 
háskólans í Kaupmannahöfn. Las hann þar lög- 
fræði um nokkur ár, en tók ekki e nbættispróf. 
Hefir honum ósjaldan veriö um þaö brugðið af 
miður vandfýsnum mótstöðumönnum, sein með því 
hafa viljað koma lítilsvirðing á honum inn hjá þjóð 
vorri. En sannleikurinn er sá, ,\ð hann mundi ekki 
vilja skifta viö nokkurn lögfræðing í landinu, en flestir 
ef ekki allir, vilja viö hann skifta, ættu þeir þess nokk- 
urn kost. Heyrt höfum vér, aö hann hafi um tíma 
sökt sér svó niður í lestur hinna ágætustu dagblaða. 
er hann mátti yfir komast, þegar hann var í Kaup- 
mannahöfn, aö hann sást ekki netna með blaö í hendi, 
hvar sem hann var staddnr. Mun hann þá hafa verið 
farinn að hugsa um það fyrir alvöru, að gjöra blaða- 
menskuna að lífsstarfi sínu. Skömmu eftir, að hann 
kemur til Reykjavíknr, byrjar hann útgáfti tsafoldar 
19. sept. 1874. Þá var þjóð vor rétt búin að fá hina 
nýju stjórnarskrá, er Kristján konungur veitti henni 
þjóðhátíðarárið 1874, og með henni löggjafarvald og 
fjárforráð. En um leið hefst merkasti þátturinn í hinni 
nýrri sögu þjóðarvoriar. Þegar í byrjun tók hanní blaði 
sínu að ræða landsmál af meiri alvöru, þekking og áhuga 
en menn höfðu áður átt að venjast. Hann lét ekkert 
fara fram hjá sér, ekkert vera blaðinu óviðkomanda. 
Og stöðugt hefir því farið fram, enda hefir það engum 
dulist, sem knnnað hefir að lesa, hvernig maðurinn, 



er á bak viö svo að segja hvert orð í blaðinu hefir stað- 
ið, hefir öll þessi ár sjálfur verið að vaxa. Hefir ein- 
mitt mest borið á því síðustu árin, því nú tjáir eigi 
lengur því að neita, að tsafold er stórveldi orðin í 
hinu smávaxna íslenska þjóðlífi voru. Hún fór ekki 
eins geyst úr garði og mörg önnur blaðfyrirtæki með 
þjóð vorri hafa farið. Þegar ísafold hóf göngu sína 
haustið i874,var hún lítil og óálitleg í samanburði við 
það sem hún nú er. Hún kom þá út tvisvar til þris- 
var hvern mánuð, 32 blöð á ári, og hvert blað nær 
þriðjungi minna ummáls en nú. En stöðugt hefir 
blaðinu vaxið fiskur um hrygg, og nú má það stórblað 
heita eftir efnum þjóðar vorrar og ástæðum; kemur 
út einu sinni eða tvisvar í viku, 80 arkir minst á hverju 
ári og þær stórar. Með ísafold hefjast ný tímamót í 
íslenskri blaðamensku. Blöð vor höfðu áður undur- 
lítil áhrif haft á hugsunarhátt þjóðar vorrar. Sú skoð- 
un var alment ríkjandi, að blöðin ættu ekki að setja 
sér það markmið. Þau ætta að eins að vera skugg- 
sjá þess, sem hreyfði sér í þjóðlífinu, halda ekki fram 
neinni ákveðinni stefnu, en gefa sem allra flestum 
stefnum mótmælalaust lausan tauminn, og gjöra helst 
öllum skoðunum jafn-hátt undir höfði. En auðséð 
hefir það á ísafold verið, að ritstjóri hennar hefir eigi 
haft þanna skilning á ætlunarverki biaðamannsins. 
Hann hefir aldrei dregið dul á skoðanir sínar, heldur 
látið þær eins ótvíræðilega í ljós og unt hefir verið. 
Stöðugt hefir hann átt í höggi við andvígar skoðanir í 
öllum efnum, sem frá hans sjónarmiði hafa meira og 
minna öfugar verið, sumar rammöfugar og rangsnún- 
ar, aðrar haldlausar og ónýtar. Deilurnar milli and- 
stæðra skoðana hafa aldrei með þjóð vorri verið eins 



harðar og síðastliöinn aldarfjórðung. Hugsanir hafa 
veriö aö vakna og skoðanir aS myndast. En þaö er 
með ungar skoSanir eins og óþroskaSan æskumann, er 
hann fyrst fer aS skifta sér af málurn manna. Hann 
heldur, að hann viti alt, en hii ir ekki neitt og veitir 
þá ekki af, aS hann sé dustaöur dáiítiS til af hinum 
eldri. ÞaS hefir * 3 jörn Jónsson veriö næsta ótrauSur 
aS gjöra og unniS meS því þjóS sinni stórmikiö gagn. 
Sumurn kann aö hafa fundist hann viS og viö nokkuö 
þnngur og haröhentur í þeim viöskiftum, og skulum 
vér ekki mæla þaö af honum. Ein hin göfugasta teg- 
und alvörunnar er heiiög bræöi , moralsk indignation) 
og í opinberu lífi hverrar þjóöar þarf nokkuö af henni 
til aö vera, ef stefnuleysiö og öfugstreymiö á ekki aö 
fá þar yfirhönd. Af þessari tegund alvörunnar á 
Björn Jónsson meira í fari sínu en flestir íslendingar 
aörir, þeir er nú eru uppi meö þjóö vorri, og eftir því 
ættu þeir aö muna, sem leggja honum til lasts, þegar 
hann er harðorður í garö mótstööumanna sinna. Enda 
álítum vér óhætt fram aö taka,og þykjumst ekki segja 
þaö út í bláinn, aö enginn einn af sámtíðarmönnum 
vorum hafi, þegar alls er gætt, haft jafn-mikil áhrif 
og jafn-vfötæk á hugsunarháttinn meö þjóö vorri og 
hann. ísafold hefir þrátt fyrir alt myndaö nýttalmenn- 
ings álit í landinu; hún hefir myndað andrúmsloft í 
andlegum skilningi, sem ekki var áöur tii. Ekki þor- 
um vér aö segja, að þaö almenningsálit hafi enn orðið 
ofan á hjá meiri hlutanum af þjóöinni. Aö minsta 
kosti ber það ekki ávalt sigur úr býtum, heldur verður 
æöi oft að lúta í lægra haldi, á yfirborðinu aö minsta 
kosti. En mikill hluti hinna helstu tnanna ög bestu, 
sem nú eru uppi, lifa í því andrúmslofti og ljá þeim 
skoöunum fylgi sitt. Það er eigi ávalt, að þeir 
eigi. til latigframa sigri aö hrósa, sem tnest stundar- 
fylgi hafa, og í bili bera hærra hlut í leik. Hin þunga 
undiralda þéss almenningsálits, er urn stund veröur aö 
lúta í lægra haldi, skilar sér á sínum tíma, og verðúr 



109 


þá þeim mun öflugri, sem hún hefir lengur á leiöínni 
verið. 

: Sumir blaöamenn dekra viö það almenningsálit, 
sem þeir vita aö ræöur lögum og lofum, þótt þeir finni 
til þess, að það sé bæði spilt og öfugt. Þeir þreifa 
fyrir sér, áöur þeir láta nokkurar skoðanir í Ijósi til 
að fá vitneskju um, hvernig almenningur manna muni 
á inálin líta. Slíkt dekur á ekkert annað en fyrirlitn- 
ing skiliö. Enda hefir það frá upphafi verið eins fjar- 
lægt ísafold og ritstjóra hennar og frekast má verða. 
Á öllum tepruskap og ,,humbuggi“ hefir hann ávait 
megna óbeit og lætur í ljós álit sitt á' mönnum og 
málefnum hiklaust f blaði sínu.hvað sem hver segir. 
Þar er karlmannlega til dyranna komið í hvert skifti 
og einarðlega. Þegar ritstjórinn er sannfærður orðinn 
um ágæti einhvers málstaðar eða skoðunar, ljær hann 
fylgi sitt ótrauður og liggur ekki á liði sínu, og mun 
hann oftast drjúgur reynast. Lætur hann það þá litlu 
skifta, hve margir kunna að vera á móti. 

Björn Jónsson er giftur Elísabetu Sveinsdóttur, 
systur Hallgríms biskups Sveinssonar. Þau eiga fjögur 
börn, öll upp komin og mannvænleg. GtiSnín er nýgift 
Þórði lækni Pálssyni í Axarfirði, Sigríihir er nýfarin til 
Kaupmannahafnar til að leggja stund á málaralyst, 
en Sveinn og Óiafur stunda báðir nám við háskólann 
í Kaupmannahöfn. Myndin, sem Almanakið flytur af 
honum, er fimm ára gömul, en gefur mjög góða hug- 
mynd um útlit haus. Að ytra áliti er hann all-ólíkur 
flestum íslendingum.. Hann hefir verið dökkur á brún 
og brá, en er nú tekinn að hvítna og ber það með sér, 
að vera vestfirskar að kyni, og þá um leið að líkindum 
ættaðar vestan um haf að fornu fari, þar sem vfking- 
arnir höfðu blandast blóði Keltanna. Þeim, sem 
þekkja hann, kemur saman um, að leitun sé á skemti- 
legri manni og elskulegri í allri umgengni. Hann 
neytir aldrei áfengra drykkja, hefir megna óbeit á 
drykkjuskap, styður bindindishreyfinguna af alefli, og 
hefir mörgum drykkjumanni á fætur komið. Kristin. 



I IO 


dómurinn og kirkjan hefir ávalt átt griöland í blaöi 
hans; þar hefir mörg ágæt hugvekja komiö í kristilega 
átt, og kristilegri lifsskoöun ávalt verið haldið fram, 
en vantrúarbelgingur og árásir lokað úti. Björn Jóns- 
son ritar hreinna íslenskt mál en flestir aðrir og hefir 
tamið sér stíl svo einkennilegan og persónulegan, að 
hvert orð, er hann ritar, má vanalega þekkja, þótt 
nafns hans sé hvergi getið. 


Virkið mikla við Húðsonsflóann. 

Sögukorn frá 18. öld. 

Á eyðilegum og köldum eyrarsporði, á vestur- 
strönd Húðons-flóans, þar sem Churchill-fljótið ryður 
sér farveg um auðnina til sjávar, standa rústir vold- 
ugasta virkisins, er gert hefir verið úr grjóti og stein- 
lími á sléttri grund í Norður-Ameríku. Veggirnir 
standa enti og eru sem næst því jafn-traustir nú, eins 
og þegar smiðirnir skiluðu af sér verkinu, þrátt fyrir 
hregg og hríð, er á þeim hefir dunið í 150 ár. 

Sögukorn þetta er eins markvert og margir, 
þeirra smáþátta, er í heild sinni mynda sögubálkinn 
um viðureign Breta og Frakka á 18. öldinni. Þó er 
þessa þáttar hvergi getið nema í skjölum fransks að- 
míráls, er ef til vill stafar af því, að hann þykir frem- 
ur tilheyra sögu Húðsonsflóa-félagsins, er á þeim tíma 
er þetta gjörðist, var voldugt mjög, og kvaðst eitt eiga 
nærri níu tíundu hluta landflæmis þess alls, er nú 
heitir Canada-ríki, og þá, að auki, réði lögum og 
lofum í miklum hluta þess lands, sem nú nefnist 
Vestur og Norðvesturríki Bandaríkja. 

Sama árið og ,,félagið mikla'*, er rauðskinnar , 
kölluðu það alment, fékk einkaleyfi sitt hjá Karli II. 
Englandskonungi (1670), stofnaði það sína fyrstu 
verslun við Húðsons-flóann (við Rupertsármyunið). 
Reyndist verslunin svo arðsöm, að félagið hafði innan 



111 


fárra ára stofnað verslanir við mynni flestra fljótanna, 
sem í flóann falla. Um þetta leyti voru sjóræning;jar 
á víð og dreif um höf öll og mátti búast við þeim er 
minst varði inn á hvern vog, þar sem fjárvon var. 
Félagið óttaðist þá ekki síður en aðrir sjófarendur. 
Á seinustu árum 17. aldarinnar átti félagið líka sífelt 
í höggi við Frakka, er gerðu út menn hvað eftir annað 
til að hrífa verslanina úr höndum félagsins, en helga 
Frakklandskonungi land alt umhverfis flóann. I öll- 
um þeiin sóknum mátti félagr'ð miður og kom þar að 
lokkum, að verslunarstöðvar allar við flóann voru 
komnar í hendur Frakka, að undantekinni þeirri við 
Albanyármynnið. Eignir sínar fékk félagið þó aftur 
{1714) eftir að staðfestur var sáttasamningurinn, er 
gerður var í Utrecht milli Frakka og Breta. Af þess- 
um óförum og vegna hræðslu við sjóræningja, réði fé- 
lagið að óheppilegt væri að hafa verslanir sínar varn- 
arlausar alveg. Það tók því til að víggirða verslunar- 
staði sína, en flest voru þau virki gerð úr trjávið ein- 
göngu. Stjórn Englands áleit þann útbúnað ónógan 
og lét félagið skilja að því væri happasælla að steypa 
sér ekki í sama vandann í annað sinn. Þá var það að 
félagið tók. til að byggja virkið við Churchill-fljótið, 
sem hér er um að ræða. Virki þetta var nefnt 
,,Prince of Wales“-virki, og það nafn bera rústir 
þess enn. 

I lögun, var virkið hornréttur ferhyrningur, 300 
fet á hvern veg. Á hverju horni var skot-turn, er 
gekk lengra út en virkisveggurinn. Hæð veggjanna 
var 25 fet frá jafnsléttu á útbrún. Grunnmúrinn gekk 
langt í jörð niður og var gerður úr óhöggnu grjóti og 
steinlími. Breidd hans neðst var 42 fet, en drógst 
lítið ei.tt að sér en þó ekki meira en svo, að munur- 
inn var ein 6 fet á 30 teta hæð. Frá yfirborði jarðar 
voru veggirnir gerðir í tvennu lagi, með 15 feta breiðu 
millibili. Þegar báðir voru fullgerðir, var bilið á 
milli þeirra fylt með möl og sandi, jafnhátt innri vegg- 
brún. var þannig myndaðar 20 feta hár veggur, er 



I I 2 


aö negan var 42 og aö ofan 36 feta þykkur. Ytrí 
veggurinn, 10 feta þykkur, reis fimm fetum hærra og 
myndaði skotgaröinn til skýlis varnarliðinu. Ekki var 
virkið fullgert alveg fyrri en 1780 og hafði þá staðið f 
smíðum 27 ár. 

Virkið var þannig sett á eyrinni, að tveir veggir 
þess vissu að hafinu, en tveir að landi. Og utanvert 
við annan veginn, er að landi vissi, var sjálfgert dýki 
og mönnum lítt fært. Það var því á einn veg að eins 
að sækja rnátti virkið á landi og þar var líka eina 
hiiðið á þessum ógna grjótbálki. ínni í virkinu voru 
aðal-byggingar tvær, báðar fir steini. Sú minni var 
gengt hliðinu, tvíloftuð bygging, 100x33 fet að stærð, 
og ætluð liðsforingjum einum til not. Hin byggingin 
var hermannaskálinn með áföstu eldhúsi og bústab 
bryta. í þessari byggingu mátti hýsa mörg hundruð 
hermenn. í skot-turnunum 3 voru forðabúr, hvert 
um sig 40x10 fet að stærð, en í þeim fjórða var púður- 
húsið, mjög svo ramgert hólf 24x10 fet að stærð. 

Það liðu svo yfir 20 ár, að ekkert reyndi á virkið, 
því friður ríkti að nafninu milli Breta og Frakka. 
Sjóræningjar gerðu ekki vart við sig og virkisins mikla 
vegna óttuðust nú Rauðskinnar félagið hálfu meir en 
áður. Þessi langi friður olli því, að félagið gerðist 
kærulaust og gaf varðmönnunum heimfararleyfi einum 
eftir annan, þangað til eftir voru að eins um 100 
menn, og sem ráða má af líkum að hafi metið sukk og 
svall meir en heræfingar. Bleyðuskapur þeirra, er á 
harðfengi skydli reyna, ber vott um alt annað en 
dyggilega herþjóhustu. 

í maí 1782, mitt í ófriði milli Breta og Frakka, 
lagði franskur aðmíráll, La Perouse að nafni, í för til 
Húðsons-flóa með 600 hermenn á þremur skipum. 
Aðiníráls-skipið, ,,La Sceptre- 1 , var stærst, bar 64 
fallbyssur, en hin skipin 36 hvort. Ferðin gekk seint 
og í Húðsons-snndi voru skipin hætt komin í ís, en þó 
náði aðmírállinn heilu og höldnu til Churchill um 
miðjan ágúst. Lið sitt alt og vopn setti hann á land 



í mílu fjarlægö frá virkinu til sóknar á landi, því hon- 
um leist aö virkiö rnundi seinunniö af sjó. Sendi 
hann þá þann boðskap til hershöföingjans í virkinu, 
aö hann skyldi gefast upp tafarlaust meö liði sínu öllu, 
því aö umsátinni yröi eigi létt fyrri en virkiö væri 
unnið. Varöinennirnir æðrnðust, er þeir sá fjölda aö- 
sækjenda, og er þessi boöskapur var birtur, kúguðu 
þeir yfirmann sinn, Thorne Hearne, til að leggja niöur 
vopnin aö óreyndu. Og hann lét sér þaö lynda. 
Vígi þatta hiö mikla kom aö engu haldi í eina skiftiö, 
er á það skyldi reyna. Hiiöinu var slegiö opuu og 
hermenn Frakka ruddust inn og tóku alla hermenn- 
ina til fanga án þess að þurfa að bera byssu í sigti. Á 
höfninni lágu 3 skip nýkomin frá Englandi og fermd 
vörum til félagsins. Þau tók aðmírállinn franski 
einnig og án fyrirstöðu. Að því búnu sló hann eldi í 
verslunarhús félagsins og brendi þau til rústa, og réöst 
síðan á virkiö sjálft. Þar mætti hann fyrstu mót- 
spyrnuntii, því steinarnir vildu ekki undan láta, en 
þó tókst honum aö sprengja púðurklefann, þann skot- 
turn allan og nokkur skörð í veggina í grendinni. 
Meira treysti hann sér ekki til að gera í svip, enda 
sannast aö hann mátti ekki dvelja, því vetur var í 
nánd en eftir að vinna félaginu miklu meiri skaða. 
Lét hann þá hermennina bylta fallbyssunum öllum úr 
vígskoröum og lama þær, en bera burtu alt fé mætt úr 
byggingunum, slá svo eldi í og láta það brenna, sem 
brenna vildi. Þaðan sigldi hann svo suöur um fióaun 
til Heyesárvirkis og eyddi þar með eldi bæði virkinu 
ng vöruhúsum. Sömu afdrif fékk virki og versluhar- 
hús félagsins við Levern-fljótið fáum dögum síðar. 
Hershöföingjana úr þessum þremur virkjutn tók hann 
meö sér til Frakkjands og vöruskipin þrjú, en varð- 
liðinu öllu slepti hann lausu á sandinn við flóann, 
verju og vistalausu, til aö bjat'gast sem best þaö 
kynni þangað til skip félagsins kæmu út aö árt liðnu. 

Þannig reyndist virki þetta hiö mikla gagnslaust 
alveg. Að þaö hafi virkilega verið eins traust eins og 



til var ætlast og hrun þess því eingöngu aö kenna var- 
mensku varömannanna, iná ráöa af áliti aömírálsins 
sjálfs. Herstjórn Frakka ávftaði hann fyrir aö hafa 
ekki sundraö því til grunna, en hann svaraði því, að 
til þáss hefði hann þurft heilt ár og ósvikna vinnu 
allra sinna liösmanna. Til frekari sönnunar er og 
írásögn Dr. Roberts Bell, jarðfræöings Canada-stjórn- 
ar, er skoöaði rústir þessar fyrir fáum árum sfðan, á 
rannsóknarferö í grend við Húðsonsifóann. Hann 
segir þannig frá: ,, Veggirnir eru í góöu ástandi, en 
vallgróið er nú alt vegglagið innan við skotgarðinn. 
Innan í virkinu er flest á förum, fallbyssurnar orpnar 
sandi og ryðbrunnar og veggir byggingarinnar óðum 
að molna, þó enn standi þeir að miklu leyti. Eikar- 
plankar, fluttir frá Englandi þegar verið var að byggja 
virkið, og ýmiskonar annar trjáviður, tekinn um sama 
leyti í grend viö flóann, liggur þar á víð og dreif, svið- 
inn og svartur, eins og La Perouse aðmíráll skildi við 
hann, en furðanlega lítið fúinn. “ 


Síðar bygði Húðsonsflóafélagið annað virki við 
Churchill-fljótið, en lengi'a frá sjónum, og ber það 
sama nafn og fljótið. — Að styrjöldinni lókinni fékk 
og félagið fullar bætur fyrir áverkann, sem Frakkar 
veittu því. 


Smávegis. 

f Kína kostar tíu cents að flytja eitt íonn af vörum eina mílu veg- 
ar og meðal kaupgjald þar ein tíu cents á dag. I Ameríku kostar það 
sextíu og níu þúsundasta úr centi að flytja eitt tonn eina mílu og þar 
er meðal kaupgjald tveir dollars og sextíu cents á dag. Þessar tölur 
sýna hinn mikla mun á menning þessara þjóða. 

Nákvæm athugun hefir verið gjörð til að uppgötva hverjir litir á 
einkennisbúningi hermanna, reynist best skotmörk fyrir kúlur óvin- 
anna, og þvf hættulegastir lífi hermannanna, og niðurstaðan hefirorð- 
ið sú, að rauður litur er hættulegastur, þá grænn og brúnn hinn þriðji 
en blágrár litur hættu minstur. 



Úr búskaparsögu Yestur-íslendinga. 


Einn hinn mesti sæmdarmaður í hópi Vestur-íslendinga er alveg 
nýlega fallinn frá. Það er Skafti Arason, bóndi í Argyle-sveit í 
Manitoba, sem lézt 24 júní síðastliðið sumar, Búskap sinn byrjaði 
hann bláfátækur eins og títt er með oss 
Islendingum. Fyrst bjó hann sex ár sam- 
fleytt í Kj&lvík í Nvja Islandi. Þaðan 
flutti hann með 12 nautgripi vestur til 
Argyle vorið 1881, og munu þeir þá hafa 
verið aleiga hans. Mjög var hann fátæk- 
ur þar eins og aðrir framan af. En með 
sparsemi, elju og stakri ráðdeild græddist 
honum smám saman fé Þegar hann féll 
frá, átti hann átta jarðir og mun hver 
þeirra hafa verið frá $2,500 til $3,000 virði 
og allar skuldlausar. Auk þeirra átti 
haon sjálfsagt eitt hið stærsta og fall- 
egasta bú, sem nokkur íslenzkur bóndi 
. hefir átt. í hvert lag hamn að öðru leyti 
var búinn að koma búskap sínum, sést 
bezt af lýsing þeirri af peningshúsi, er hann var rétt búinn að láta 
reisa áður en hann lézt, og hér fylgir á eftir Setjum vér lýsing 
þessa hér til þess, að þeir sem í fjarlægð búa, geti gjört sér nokkura 
hugmynd um það, þar sera það eflaust er alveg einstakt í sinni rcð 
meðal íslenskra bænda. 

Peningshús það, sem hér er um að ræða, er 60 fet á breidd og 100 
á lengd. Að neðanverðu er það bygt úr högnum grásteini og eru stein- 
veggirnir tíu fet á hæð Ofan á steinveggjum þsssum hvíla fjórtán 
feta háir timburveggir. Sferrumar eru í tvennu lagi og mynda 
dálítinn olnboga á þakinu. Eru neðri sperrurnar 26 fet á lengd, en 
hinar tólf, eða 38 fet á lengd samtals. Mænirinn er 42 fet frá jörðu. 
Timburloft er í húsinu öllu yfir steinveggjum, 10 fet frá jörðu. Er 
allur sá hluti hússins ætlaður fyrir fóður. Hólf eru í cðrum enda 
þiljuð af fyrir hafra, bygg og malað fóður.en hitt rúmið alt ætlað fyrir 
hey. A þessu lofti er vindmylna, og eru 62 fet frá jörðu upp á end- 
ann á súlunni eða mastrinu, sem vængirnir. eða vindhjólið er fest við, 
en níu fet af enda þess og upp á efra hjólbarðið, eða alls 71 fet frá 
jörðu. Sogar hún upp vatn handa búpeningi öllum, stykkjar sundur 
korn til fóðurs og sagar allan eidivið til heimilisþarfa. A loftinu er 

Clafur S, Thorgeirsson: Alnianak. 5 . 




Tiægilegt rúm til að gjöra alt þetta. Brunnur er grafinn við atiaau 
enda hlöðunnar og dælir vindmylnan eða sogar vatnið úr honum í 
ámu eina stóra, sem á loftinu stendur, og liggja pípur úr vatnsámu 
þessari og út í trog eitt mikið eða vatnsþró, sem liggur við stafninn á 
hlöðunni. Er gripum og peningi öllum brynt þar úti og vatninu 
snuið af eða á eftir þörfum með ktwia einum. Ur þrónni geta sex 
hestar drukkið í einu. h.n svo er líka vatnið leitt frá vatnsþrónni á 
hvern bás í fjósinu, sera undir er loftinu. Er á hverjum bás dálítill 
vatnskassi hjá hverjum grip, sem hann getur drukkið úr, hve nær 
sem hann þyrstir.og eru þeir vatnskassar svo gjörðir, að vatnið í þeim 
er ávalt jafn-mikið, en flóir ekki yfir barmana og fyllist um leið og 
gripurinn drekkur. Aka má stórum heyækjum inn í norðarhlið hlöð- 
unnar, gegn um breiðar dyr, sem til þess eru ætlaðar, og ganga þá 
hestarnir fyrir ækinu eftir upphækkuðum vegi alla leið upp á loftið. 
En undir vegi þessum við hliðina á hlöðunni, við steinvegginn undir 
hlöðudyrunum, sem ek ð er inn um, stendur dálítið steinhús áfast 
hinu húsinu; er það 20 fóta langt og 16 fóta breitt, með hailanda þaki, 
«og er hallinn 2 fet. Ætlast er til, að geyma megi í húsi þessu jarð- 
rávexti, svo sem næpur og aðra rótarávexti. Nú eru þar hæns geymd 
xjg aðrir alifuglar. Heyinu er fyrir komið í hlöðunni með tvennu 
móti. Annað hvort er til þess notuð eins konar heykvísl, sem stungið 
er ofan í heyækið og grípur utan um það um leið. Liggur kaðall úr 
heykvísl þessari upp í dálítinn fjórhjólaðan smávagn úr járni, sem 
Tennur eftir teinum á járnás í mænir hlöðunnar. Með hestafli má 
svo lyfta heyinu af vagninum upp í mæninn og færa það síðan á 
þann stað í hlöðunni, sem maður ætlar að koma því fyjir á. En þeg- 
ar þangað er komið, er heykvíslin látin sleppa þvi beint niður. Stóru 
heyæki má fyrir koma í hlöðunni á þenna hátt með því að láta kvíslina 
skifta því sex sinnum, En svo er líka til annað verkfæri, sem notað 
er, þegar meira liggur á að flýta sér. Það er eins konar slöngva, sem 
lyfta heyinu á sama hátt af vagninum og slöngvar því inn í hlöðuna, 
og þarf þá ekki að skifta ækinu nema tvisvar. 

Á neðsta gólfi, innan grjótveggjanna, er búpeningurinn allur 
geymdur. Hesthúsið er í vesturendanum; þar standa 20 hestar í 
jafnmörgum básum. Þar er herbergi afþiljað eða kompa fyrir aktýgi 
og.reiðskap allan. Þar er lílta vatnsþró, cr hestarnir geta drukkið úr 
inni. Renna er þar með hleypiloki ofan úr hafrabúrinu og gengur 
hún niður í dálítinn kassa, þar sem mældur erhafraskamturinn handa 
hverjum hesti. I hinum hluta hússins eru nautgripirnir. I austur- 
endanum eru tíu fet afallri breidd hússins þiljuð af fyrir kálfana og 
komast þar fyrir að minsta kosti einir 30 kálfar. Þar næst kemur 
aðal-kúafjósið. Þar eru fimm básaraðir, er ganga þvert yfir fjósið 



meS jötum fyrir framan. I fjórum röðunum snúa kýrnar höfðum 
.•saman, en hin fimta gengur meSfram skilrúminu milli hesta og kúa- 
fjóssins. En milli jatanna eru mjóir gangvegir fyrir þá, sem skepn- 
urnar hirða. Er heyinu þrýst niður um göt í heyloftinu og látið falla 
miður f gangvegina. Tekur svo sá, er gripina hirðir, heyið þar upp 
<og leggur það fyrir gripina. I hverri röð eru 16 básar og er hér því 
TÚm fyrir 80 fullorðna gripi. Með fram norður hlið er 5 fóta breiður 
■gangur eftir öllu fjósinu frá einum enda til annars. Eftir honum má 
ganga til að sjá, hvernig öllu líður í fjósinu og komast á hvern þann 
stað, er maður vill. A suðurhliðinni eru fjórar dyr, en inn af hverj- 
um dyrum gengur flór þvers yfir fjósið, og er mykjan 'tekin þar upp í 
hjólbörur, og færð út í mykjusleðann, sem stendur fyrir utan dyrnar. 
I>ó hús þetta sé stórt, gjörir það ekki betur en hýsa pening þann all- 
an, sem til er á búinu. Kostað mun húsið hafa nálægt 5,000 doll. 
— Þegar Skafti heitinn Arason féll frá, var bú hans virt á 32 þúsundir 
■dollara, og er þó sagt að virðingin hafi verið með vilja gjörð heldur 
iág, 20 prct. lægri en það sem talið er vanalegt gangverð. í Argyle 
hafði hann búið síðan 1881 og má þetta því heita árangurinn af 22 
.ára búskap; skuldirmunu engar hafa hvílt á búinu. 


SMÁVEGIS. 

I Bandaríkjunum eru um tvö hundruð þúsund mílur af járn- 
brautum, sem gufuvagnar ganga eftir, og eykst sá mílufjöldi stöðugt. 
Við þær járnbrautir vinna meir en ein miljón manna og nemur kaup 
Jieirra yfir sex hundruð miljón dollars á ári. Höfuðstóll þeirra járn- 
brauta er yíir tólf biljónir dollars. A árinu 1902 var gróði þeirra 
samanlagður yfir einá biljón og sex hundruð miljónir dollars Á þvf 
ári fluttu þær meir en sex hundruð miljónir farþega og eina biljón og 
■eitt hundrað biljónir tonna af ttutningi. 

Síðan gullið fanst f California 1848, hefir verig tekið upp af þeim 
málmi þar um ein biijón og fjögur hundruð miljónir dollars virði. 

í New York borg eru tvisvar sinnum eins margir írarog íDublin. 
bundrað þúsund fleiri Þjóðverjar en í Hamborg og fleiri Italir en í 
Florence. 

Á Frakklandi og á Ítalíu eru búin til stærst brauð, — því hér er 
-ekki átt við ,,brauð“ prestanna á Islandi. Hið ítalska ,,pípu“-brauð 
•er bakað í hleifum, sem eru 2 til 3 fet á lengd. En á Frakklandi eru 
brauðin í lögun lík afar-löngum sívalning, svo að einn brauðhleifur 
er 4 eða 5 fet á lengd og oft 6 fet. 



1 iS 

Helstu viöburöir og mannalát meöal 
íslendinga í Vesturheimi. 

18—24 júní 1903 var 19. ársþin" Hins ev. lút kirkjufélags Islend- 
inga í Vesturheimi haldið í kirkju Frelsis- og Fríkirkju-safnaða í 
Argyle-bygð í Manitoba. 

21. júní 1903 var guðfræðis kand. Pétur Hjálmsson prestvígður. 
Fór sú athöfn fram í kirkju Argyle-safnaða í sambandi við kirkju- 
þingið, sem þ í dagana stöð þar yfir. 

HalldSr B Gíslason veitt kennara embætti í mælskufræði 
(oratojy) við háskólann í Minneapolis, Minn. (sonur Björns Gíslason- 
ar dannebrogsmanns frá Hauksstcðum í VopnafirðP. 

I júní 1903 útskeifuðust úr lögfræðisdeild háskólans í Grand 
Forks þrír íslenskir námsmenn: Hjálmar A. Bergmann, sonur Ei- 
ríks Bergmanns á Gardar; John G Johnson, bróðir Péturs G. John- 
sons málaflutningsmanns í Milton, N. D. (Þeir eru synir Gunnlaugs- 
Jónssonar og Sigríðar Runólfsdóttur frá Bót í Hróarstungu í Norður- 
múlasýslu), og Skúli G. Skúlason, bróðir Barða Skúlasonar málaflutn- 
ingsmanns í Grand Forks, N. D. \Þeir eru synir Guðmundar Skúla- 
sonar og Guðríðar Guðmundsdóttur frá Reykjavöllum í Skagafirði 

I sama mánuði tók Stefán Th. Westdal 2. próf í lögum við há- 
skólann í Washin^ton, og hlaut nafnbótina Alaster of Laivs. (Hans- 
var minst í almanaki þsssu árið sem leið >. 

Og enn í sama mánuði tók burtfararpróf við háskólann í Iowæ 
Vilhjálmur Stefánsson með nafnbótinni Bachelor of Philosophie. (Hann 
er sonur Jóhanus Stefánssonar frá Kroppi í EyjafirðiJ. Stundar hann 
nú nám við guðfræðisskólann í Harward. — I sama mán. tók Þor- 
valdur Þorvaldsson próf við háskólann í Harward, og er nú B&chelor 
of Science. 

I júlí 1903 var Balvin L Baldvinsson endurkosinn í einu hljóði 
þingmaður fyrir Gimli kjördæmið til þings Manitoba-fylkis. 


M A N N A L Á T. 

APRIL 1902: 

1. Sigurgeir Halldórsson bóndi í Nýja íslandi (frá Dagverðartungir 
í Hörgárdal . 

SEPTEMBER 1902: 

20. Kristján Jdnsson í Garðar-bygð, N.-Dakota (frá Árseli á Langa- 
nesi\ 71 árs. 



DESEMBER 1902 : 

1. Guðný Bjarnadóttir, ekkja, hjá tengdasyni sínum, Halld'ri Þor- 
steinssyni bónda í Alftavatns-bygð, 81 árs 

9. Björg Elíasdóttir, kona Eyvindar Jónassonar Doll, bónda í Mikl- 
ey í Nýja Islandi frá Bessastöðum við Hrútafjörð), 37 ára; 

14. Jón Jónasson Landy, kjötkaupmaður og bóndi í Argyle-bygð 
(frá Austaralandi í Axarfirði), 51 árs. 

16. Steinunn Jónsdóttir, kona Arna J. Jónssonar bónda við Milton í 
N.-Dakota (úr Borgarfjarðar.->ýs]u), 51 árs. 

30. Sigríður Guðbrandsdóttir, kona Kristjáns Helga Kristjánssonar 
í Selkirk af Ií>afirði) 61 árs. 

30. Ingvar Ólafsson í Seattle, Wash 

31. Marteinn Guðlaugsson í Winnipeg [frá Alftagerði í Mývatnssveit], 
78 ára. 

JANÚAR 1903: 

6. Helgi Pétursson bóndi í Islensku bygðinni á Pembinafjöllum frá 
Anastcðum í Hjaltastaðaþinghá], rúmlega fimtugur. 

10. Sigríður, kona Alberts Jónssonar í Winnipeg. 

18. Ragnhildur Magnúsdóttir, kona Maguúsar Einarssonar í Þing- 
vallanýlendu, Assa [bjuggu síðast á Hnausi í Arnessýslu], 82 ára, . 

Kristjana Guðmundsdóttir á Point Roberts, Wash [ættuð úr Bo!- 
ungarvík], 25 ára. 

FEBRÚAR 1903: 

9 Sigurbjörn skáld Jóhannsson í Argyle-bygð [frá Fótaskinni í 
Þingeyjarsýslu]. 

16. Klingenberg Steingrímsson í Seattle, Wash. [frá Sólheimatungu 
í Mýrasýslu], 31 árs. 

18. Auður Grímsdóttir, ekkja, í ísl. bygðinni við Winnipegosis-vatn 
í Manitoba [ættuð úr Borgarfjarðarsýslu], 59 ára. 

18. Guðný Jónsdóttir á Mountain, N.-Dakota [frá Kelduskógum á 
Berufjarðarströnd], 66 ára. 

25. Guðmundur Pétursson Hnappdal í Winnipeg [frá Hafursstöðum 
í Hnappadalssýslu], 61 árs. 

MARS 1903: 

4. Guðrún Guðmundsdóttir í Winnipeg [ættuð af Skógarströnd]. 

5. Þóra Arnadóttirí Minneota, Minn. [d ittir Arna heitins Sigvalda- 
sonar og Guðrúnar Aradóttir], 21 árs. 

5. Katrín Þorláksdóttir í Marietta, Wash. [d.Sttir Þorláks Halld Srs- 
sonar og Guðnýjar, sem lengi bjuggu á Ongulstcðum í Eyjafirði], 
á áttræðisaldri. 



120 


9. Eyjólfur Kristjánsson í ísl. bygðinni í N.-Dakota [frá Breiðavaði í 
S.-MúlasýsluJ, 79 ára. 

11. María Jónsdóttir í Garðarbygð, N.-Dak. [ekkja Kristjáns Jóns- 
sonar frá Arseli á Langanesi]. 

I2„ Pálína Ólafsdótlir í California [dóttir Ólafs sál. Jónssonar, seru 
lengi bjó í Haukadal í Dýrafirði]. 

13. Stefán Oddleifsson bóndi í Nýja íslandi [af Vesturlandi]. 

15. Jóhannes Björnsson Bray í Winnipeg [ættaður úr Keflavík £ 
Snæfellsnessýslu], 51 árs. 

16 Ingibjörg Magnúsdóttir Blöndal í Winnipeg [úr Vatnsdal],2o ára. 

27. Sigurður Kráksson bóndi við Mountain í N.-Dakota [ættaður úr 
öxo&dal í. Eyjafjarðarsýslu], 50 ára. 

29. Helga Pálsdóttir, ekkja, til heimilis hjá tengdasyni sínurn Bjarnæ 
Tómassyni bónda við Manitobavatn] frá Húsabakka í Skagafirði]„ 
76 ára. 

Benedikt Hannesson við Mountain [af Norðurlandi]. 

Sólveig Guðmundsdóttir, kona Bjarna Ólafssonar bónda í Geysis- 
bygð í Nýja Islandi. 

APRÍL ,19.03. 

2.... JÞorleifur Björnsson í Garðarbygð í N.-Dakota [ættaður frá Forn- 
haga í Hörgárdal], 74 ára. 

5. Jóhanua, dóttir Björns Ólafssonar bónda í Hensel-bygð í Norður- 
Dakota [úr S.-Múlasýslu], 18 ára. 

5. Jóhann Ingjaldsson bóndi í Arnes-bygð í Nýja Islandi [ættaður 
af Hegranesi í Skagaf. ], 55 ára. 

18. Kristján Engilbert Guðnason Backmann í Winnipeg, 24 ára. 

20. Stefán Stefánsson bóndi í Grunnavatns-nýl. í Manitoba [frá Hoft 
í Vatnsdal]. 

28. Sigmundur Jónsson bóndi í Argyle-bvgð [frá líjarðarhaga á Jök- 
. uldal] 58 ára. 

MAI 1903. 

i. Sofía ekkja Sigmundar Jónssonar, er lést í Argyle 28. apríl þ. á. 

17. Sölvi Sölvason í Ballard, Wash. [ættaður frá Syðri-Löngumýri £ 
Blöndudal, flutti vestur um haf 1876], 73 ára. 

17. Guðný Stefánsdóttir við Hallson í N.-Dak. [ættuð úr VopnafirðiJ 
3oára. 

Þorsteinn, sonur Þorsteins Þorkelssonar kaupm. við Manitobavatn. 

Steingrímur Jónsson [frá Brúnastöðum í Arnessýslu], 29 ára. 

JÚNÍ 1903: - • 

7. Amundi Gíslason bóndi í Mikley í N. Islandi [ættaður úr Skorra- 
dal]. 



I 2 I 


14. Málfríður Margrét Ólafsdóttir, kona Sigurðar Reykjalíns í Winni- 
peg, 27 ára, 

16, Þorkell Arnason í Victoria, B. C. [ættaður frá Brautarholti á 
Kjalarnesij, 68 ára 

JÚLÍ 1903- 

1. Guðrún Guðmundsdóttir, kona Einars Arnasonar [ættuð frá 
Brennu í Lundareykjadal] 

16. Sigþrúður Ólafsdóttir í Winnipeg, ekkja Jónatans Jakobssonar 
[úr Húnavatnssýslu], 47 ára. 

18. Þóra, dóttir Th. Björnssonar við Hensel í N -Dakota, 19 ára, 

25. Þórdís Guðlaugsdóttir [sýslumanns Guðmundssonar í Skaftafells- 
sýslu] í Wínnipeg. 

24. Sigurður Þorkelsson í Duluth, Minn. [frá Njarðvík í N.-Múla- 
sýsíu], 74 ára. 

Guðrún kona Einars Arnasonar í Brandon, Man.,^á sjötugs aldri. 

ÁGÚST 1903: 

3. Guðrún Ingibjörg Þórðardóttir kona Þoisteins Jónssonar prentara 
í Winnipeg [dóttir Þórðar sem lengi bjó á Skeri við Eýjafjörð]. 

3. Steinunn Magnúsdóttir, kona Halldórs B. Skagfjörðs bónda við 
Morden í Manitoba [ættuð úr Skagafi:ði], 22 ára. 

5. Guðmundur Þórarinsson, nýlega kominn frá Islandi [ættaður frá 
Breiðabólsstað í Suðursveit, Austur Skaftafellssýslu], 32 ára. 

8. Vigfús Sigurðsson bókbindari við Mountain, N.-Dak. (ættaður úr 
Þingeyjarsýslu, sonur Sig. Oddssonar Benediktssonar og Guðrún- 
ar Vigfúsdóttur Þorkelssonar. Flutti hingað til lands 1873, var 
með f.yrstu landnemum í Nýja Islandi og nam jörðina Vigur fyrir 
sunnan Gimli.en flutti til Norður-Dakota 1881]. 

26. Guðbjörg Jónsdóttir, kona Arna Arnasonar Axfjörð, bónda í 
Hólabygð norður frá Glenboro [ættuð úr Vopnaflrði], 50 ára. 

25 . : GrímSlfur Ólafsson bóndi í Mikley í Nýjá Islsndi [ættaðitr úr 

Hnappadalssýslu], 76 ára. 

31.- Guðný Einarsdóttir, ekkja í Argylebygð [frá Austaralandi í Axar- 
. firði]/ 76 ára 

Sigríður Jóhannsdóttir í Minneota [frá Skjaldþingsstöðum í Vopnáf.]. 

SEPTEMBER 1903. 

3. Kristrún Sigvaldadóttir, kona Hávarðar Guðmundssonar trésmiðs 
í Álftavatns-bygð (ættuð úr Þingeyjarsýslu). 

8. Elísabet Gísladóttir Gíslasonar í Winnipeg (úr Borgarfjarðar- 
sýslu) 27 ára. 

10. Ólafur G. Arngrímsson Anderson, kaupmaður í Minneota, Minn., 



122 


t 

(sonur Arngríms Eymundssonar og Maríu Ólafsdíttur, er síðas 
bjuggu á Búastöðum í Vopnafirði), 44 ára. 

12. Sumarliði Sæmundsson, bóndi í Pipestone-bygð í Manitoba (frá 
Borgarfelli 1' SkaftártungumV 

26. Helgi Illugason í Winnipeg frá Brúarfossi í Mýrasýslu), 57 ára. 

OKTÓBER 1903. 

2. Vigfús Þorsteinsson, trésmiður í Winnipeg (af Seyðisfirði), 19 ára. 

5. Sigríður Björnsdáttir í Pelican Rapids, Minn., gift skoskum 
manni (ættuð úr Skagafirði , 

7, Jóhanna Magnúsdóttir Jónassonar bónda við fslendingafljót. 
Rúmlega tvítug að aldri. 

9. Guðrún Hinriksdóttir, kona Stefáns Ólafssonar bðnda við Foam 
Lake, Assa. 

16. Margrét Eiríksdóttir Eymundssonar, kona Júlíusar J. Sigurðs- 
sonar bónda við Islendingafljót (ættuð af Langanesi), 29 ára. 

19. Halla Magnúsdóttir í Winnipeg, kona Péturs Einarssonar ;frá 
Felli í Biskupstungum), 69 ára 

20. Guðlaug Gunnþóra Kristjánsdóttir í Argyie-bygð (ættuð úr 
Vopnafirði), 22 ára 

21. Lára Guðnadóttir Thorsteinssonar, kaupmanns á Gimli, 15 ára. 

25. Kristján Jónsson Dalmann bóndi í Argyle-bygð. 

28. Lafrans Jónsson, ókvæntur maður um fimtugt, við Foam Lake, 
Assa. 

NÓVEMBER 1903 

2. Helga Ingibjcrg Hallgrímfdóttir, hjá tengdasyni sínum Andrési 
Helgasyni bókbindara á Baldur, Man., 70 ára. 

14. Lilja Ólafsdóttir, hjá tengdasyni sínum Jóni Friðfinnssyni bónda 
í Argyle-bygð (bjó lengi á Þverá áStaðarbygð í Eyjafirði og flutti 
þaðan vestur um haf 1882', 86 ára. 

16. Rannveig Magnúsdóttir Kjernested, hjá tengdasyni sínum Hans 
Einarssyni í Gardar-bygð, N.-Dak. (ættuð úr Isafjarðar-sýslu, 
fluttist hingað vestur 1892', 70 ára. 

26. Jón Rögnvaldsson, hjá syni sínum Steingrími, bónda nálægt 
Winnipeg (bjó allan sinn búskap á Leifstöðum í Kaupangssveit í 
Eyjafirði), 72 ára, 




Besta vörn gegn Blackleg-sýkinni 


BLACKLEGOIDS fjefur síöustu pg bestu aöferö- 
vbátSfoÆB* ' na a bólusetning gegn blackleg-sýk- 
■ ‘ nn '> er einföldust og áreiðanleg- 

ust. Er tefinlega reiöubúin til brúk- 
ý unar — engin síun, engin mæling og 

5 »f engin blöndun uauösynleg. Nákvæmur 
i§J skamtur er ætíö trygöur, af því liver 

BLACKLEGOIDS (eða pilla) er mátulegur 'skamtur fyrir 
hverja eina bólusetning. Meðhöndlunin á okkar bólusetn- 
ingar-verkfæri er auöveld og þarf ekki að taka fulla mínútu 
að bólusetja hvetja skepnu. 

Allir lyfsalar selja BLACKLEGOIDS. Biðjið um það. 

Okkar nýprentaði bæklingur um orsök og eðli Blaclegsýkinnar (Ciuise and 
Nature of Blackleg), sem svo mjög hefir vakið eftirtekt hjarðmanua, er sendur 
hverjum sem vill. 

PARKE, DAYIS & CO., 

WALKERVILLE, OXT. 

AusturstöÖvar: 

378 St. Paul St., MONTREAL, QUE. 


DÖMUR OG HERRAR í WIXNIPEG ! 

Stærsta og fjölbreyttasta skóbúðin í Winnipeg, er 


GEO. RYANS, 


494 MAIN STREET, 


FARIÐ PANGAÐ og kaupið besta og um leið ódýrasta skófatnað- 
inn. Meira lirval en annarsstaðar. 

KISTUR OG TÖSKUR. 




REGLUR VIÐ LANDTÖKU. 


Af. ÖÍIum sectiouum með jafnri tölu. sem tilhevra sambandsstjórninni, í.Manitoba oe 
Norðvesturlandinu, neraa 8 og 26, ge.ta fjölskylduhöfuð og karlmenn r8 ára gamlir eða eldri* 
ekið sér 160 ekrur fyrir heimilisréttárland, það er að segja, sé landið ekki áður tekið, eða 
sett til síðu af stjórninni til viðartekju eða einhvers annars, ' 

INNRITUN. 

Menn mega skrifa sig fyrír landinu á þeirri landskrifstofu, sem næst liggur landinu, senr 
tekið er. Með leyfi innanríkisráðlierrans, eða innfiutninga-umboðsmannsins í Winnipeg,. 
geta menn gefið öðrum umboð til þess að skrifa sig fyrir landi, Innritunargjaldið er Sio. 

HEIMILISRÉTTAR-SKYLDUR. 

Samkvæmt núgildandi lögum verða landnemar að uppfylla heimilisréttar-skyldur sínal i; á". 
einhvern af þeim vegum, sem fram eru teknir í eftirfylgjandi töluliðum, nefnilega: 

[1] Að búa á landinu og yrkja það að minsta kosti í sex mánuði á hverju ári í þrjú ár. 

[2] Ef faðir (eða móðir. ef faðirinn er látinn) einhverrar persónu, sem hefir rétt til a?S 
skrifa sig fyrir heimilisréttarlandi, býr á bújörðí nágrenni við landið, sem þvílík persóna hefir 
skrifað sig fyrir sem heimilisréttarlandi, þá geiur persónan fullnægt fyrirmælum Iaganna. að- 
því erábúð á landinu snertir áður en afsalsbréf er veitt fyrir því, á þann hátt að hafa heimili 
hjá föður sínum eða móður. 

[3] Ef lanónemi hefir fengið afsalsbiéf fj’rir fyrri heimilisréttaí-bújörð sinhi, eða skír- 
teini fyrir að afsalsbréfið verði gefið út, er sé undirritað í samræmi við fyrirmæli Dominion- 
landlaganna, og hefir skrifað sig fyrir síðari heimilisréttar-bújörð, þá getur hann fullnægt 
fyrirmælum laganna, að því er snertir ábúð á landinu (síðari heimilisréttar-bújörðinni) áður 
en afsalsbréf sé gefið út, á þann hátt að búa á fyiri heim-ilisréttar-bújörðinni, ef síðari heim- 
ilisréttar-jörðin er í nánd vlð fyrri heimilisréttar-jörðina. 

. . [4].-. Ef landnemini-x- býr að að staðaldri á bújörð sem hann á (hefir kevpt, tekið í erfðir o,.. 
s. frv.) í nánd við heimilisréttarland það, er hann hetir skrifað sig fyrir, þá getur hann full- 
nægt fyrirmælum laganna, að því er ábúð á heimilisréttar-jörðinni snertir, á þann hátt að búa. 
ætéðri eignarjörð sinni (keyptu landi o. s. frv.). 

BEIÐNI UM EIGNARBRÉF 

ætti að vera gerð strax eftir að 3 árin eru liðin, annaðhvort hjá næsta umboðsmanni eða hjá! 
Inspector sem sendur er til þess að skoða hvað unnið hefir yeriðá^ landinu. Sex mánuðunr 
áður verður maður þ ó að hafa ku.nh.gert Dominio'n landa umlyoðsmanninum í Ottawa það, aö 
hann ætli sir að biðja um eignartiéttinn. 

LÉIÐBEININGAR, 

Nýkomnir innflytjendur fá á innflytjenda-skrifstofunui í Winnipeg. og á öllum Dominion- 
l^nda skrifstofum.innan Manitoba og Norðvesturlandsins, leiðheiningár um það hvár löntí er 
ótekin, og allir, sem á þessum skrifstofum vinna, veita innflytjendum, kostnaðarlaust, leið^ 
beiningar og hjálp til þess að ná í lönd sem þeim eru geðfeld; en’nfremur allar upplýsingar 
vjðvíkjandi timbur, kola og námadögu-m. -‘Allar slíkar reglugjörðir geta þeir fengið þar gef- 
iös, einnig geta menn fengið reglugjörðina um stjórnarlönd in.ian jírnbrautarbeltisins í Brit- 
ish.Columbia, með þyí að snúa sér bréflega til ritara innanríkisdeildarinnar í jOttawa, } inn- 
fl.Vtjehða-umboðsmannsiná í Wíniíipeg,'tíða'tii eínhverra af Dorniniori lánda umböðsmönriunk' 
Manitoba eða Norðvesturlandinu. 



ÁGRIP AF REGLUGJÖRÐ 


nm ráðstöfun málma á Dominion-löndum í Manitoba og 
Norðvesturlandinu. 


KOL 

Kolaland fæst til kaups á Sio.oo ekran þegar ura linkol er að ræða, en $20,00 ekran fyrir 
harðkol. Engum einstaklingi eða félagi er selt meir en 320 ekrur. Auk þess skal kaupandi 
greiða stjórnargjald (Royalty) af þvf, sem úr námunum er tekið, eftir því sem ákveðið kann 
að verða með leyndarráðs-samþykt við ög við. 

MÁLMGRJÓT (quartz). 

’ Einstaklingar, sem eru átján ára að aldri eða þar yfir, og hlutafélög, er hafa ,,Free Min- 
er’s“-skírteini, geta látið skrifa sig fyrir námubletti eða lóð. 

; ,,Free Miner’s“-skírteini er veitt fyrir eitt eða fleiri ár, en þó eV.ki til lengri tíma en fimm 
ára gegn því, að einstaklingar borgi fyrir þau $10 00 á ári fyrirfram, en hlutafélög frá $50.00 
til $100.00 á ári eftir höfuðstóls-upphæð sinni. 

Skírteinishafi, sem uppgötvað hefir málm á einhverjum stað, má afmarka sér þar námuv 
lóð sem sé 1500 fet á lengd og 1500 fet á breidd. 

•- Gialdið fyrir að rita einhvern fyrir námulóð er'$ 5 .oo. 

Sá, sem þannig hefir numið námulóð, verður að eyðá að minsta kösti $100.00 á ári í hana, 
eða borga þá upphæð til hlutaðeigandi ..Mining Recorder“ í staðinn. Þegar námuhafi hefir 
þánnig eytt $500.00 eða borgað þá, má hann, eftir að hafa látið mæla lóðina og uppfylt aðra 
skilmála, kaupa landið fyrir $1 ekruna. 

. Afsalsbréf (patents) fyrir námulóðurp skulu innihalda ákvæði um, að af seldum afurðum 
lóðanna skuli greitt stjórnargjald sem ekki yfirstigi fimm af hundraði. 

. Gullsands eða ,,Placer“ námulóðir eru vanalega 100 fet á hvern veg; innritunargjald fyrir 
þær er $5.00 hverja, sem endurnýist eða borgist árlega. 

Sá sem leyst hefir ,,Free Miner’s“-skírtéfini getur einungis fengið tvö vólágraftrar • 
fvmm mílur hvert, er nái yfir tuttugu ár, og'má innanríkis-ráðgjafinn endurnýja þau ef houum 
sýnist. • • • ss. y • 

. Leyfishafi skal hafa eina graftrarvél í gangi innan eins sumars frá dagsetningu leyfisine 
fyrir hverjar fimm mílur, en þegar eiristaklingur eða f-éíag héfir fengið meir en eitt leyfi, næg- 
ir-ein graftrarvél fyrir hverjar fimtán mílur eða brot úr þeim. Afgjald af hverri mílu af á(, 
sem þaniiig er Íeigð, er $10 00 á ári. Aúk þess greiðist' stjórilárgjald, er nemur tveimur og 
halfum aí hundraði, af því sem Upp er grafið eftir að þáð nemur yfir $10,000.00 að verðhæð, 

V STEINOLÍA. , 

Alt Dominion-land, sem ekki er þegar numið eða ráðstáfað í Maiiitoba og Norðvestur- 
landinu, skal vera opið til steinolíu-leitar. Ef sá, spm leitar, skyjdi finna olíu í svo ríkuleg- 
uTn mæli að það borgi sig að byrja starf, þá má ba.ua. fá 640 ehrur af ónumdu. og óafhentu 
lándi, sem liggi að óg innifeli í sér blettiun, er hann fánn olíu á, fyrir $1 ekruna, dg borgi auk. 
þess það st.órnargjald, sem ákveðið kann að v.erða.með leyndarráðs-samþykt. 

JAMES A. SMART, 

DEPUTY MINISTER OF THE INTERIOR. 



C. P. R. 

LANDEIGNIRNAR. 

14,000,000 ekrur af úrvals akur- 
yrkju- og engjalöndum í 
Vestur-Canada. 

I Manitoba og suð- I suðvestur Assini- f Norður-Alberta og 
austur Assiniboia. frá boia og Suður-Alberta, Saskatchewan, $5 til 
$4 til $10 hverekra eft- $3 50 til $6 hver ekra $7 ekran. Breytingum 
ir gæðum ög afstöðu. Engjalöndin $3,50. er þetta verð undirorp- 

ið án aðvörunar. 


KAUPSAM NINC ARNIR. 

Kaupandi, sem ætlar sér að búa á landinu sjálfur getur keypt 640 ekrur 
eða minna með tíu ára borgunarfyrirkomulaginu, þar sem viss hluti höf- 
uðstólsins og vaxtanna er lagður saman til fyrstu niðurborgunar, og síðan 
afgangnum skift í nín jafnar árlegar afborganir eins og hér segir: 

160 ekrur Fyrsta niðurborgun 

á $4:00 ekran $ 95.85 og 9 jafnar afborganir með $ 80.00 

4.50 “ 107.85 og 9 jafnar afborganir með 90.00 

5.00 “ 119.85 og 9 jafnar afborganir með 100.00 

5.50 *’ 131.80 og 9 iafnar afborganir með 110.00 

600 “ 143.80 og 9 jafnar afborganir með 120.00 

Kaupendur, sem ekki undirgangast að setjast á lönd sín verða að borga 
einn sjötta strax, og afganginn með fimm jöfnum árlegum afborgunum 
og rentur er nema 6 prösent. 

AFSLATTUR. 

Kf land er að fullu borgað um leið og kaupin eru gerð, er afsláttur gef- 
inn, sem nemur tíu prósent á fimm sjöttu af verði landsins, Ef hinar 
árlegu afborganir eru eigi greiddar í gjalddaga falla á rentur er nema 
sex prósent. 

Uppdrætti og allar upplýsingar gefur 

F. T. GRIFFIN 1 L^NDCUMMISSIONER. 

WINNIPEG MAN. 


r 




iii 

III MO- 

??? sló meir 

U4 


■«??????????????????«£: 


^”^??? 

SJÁLFBINDARINN jj| 

af hveitiuppskerunni áriö 1903 enn allir ??? 
aörir bindarar samanlagðir. Hi 

W 

NO. 7 8LATTUVEUN 

iU 
??? 
Ul 
??? 
U4 
??? 
ai 


??? 
áU 
??? 

4U 

??? 

4U 

??? 

4 U 

??? 

meö öllum nýjustu og hagkvæmustu uppfyndningum 
iU innifaldar. 

m w 

H? THE BAIN WAGONS $ 

4 U eru viöurkendir um allan heim aö vera langbestu iii 


hefir olíuhylki við báða enda ljáarins. Ljánum er 
ágætlega komið fyrir. Há og breið hjól sem gerir 
vélina létta yfirferðar. 

BIRGDIR AF HRÍFUM 


m 

ÍU 

??? 


vagnarmr. 


eru yður til 

þénustu æfinlega. 


jjj OKKAR AGENTAR 

ui Allar tegundir af akuryrkjuvélum frá hjólbörum 
??? til breskivélarinnar. 

iii 

??? 


ís JTlasseu-Harris Dd, 


Ltfl. 


iii 

??? 

iii 

??? 


WINNIPEG. 


??? 

iii 

??? 

U6 

??? 

iii 

??? 

iii 

??? 

iii 

??? 

iii 

m 

m 

??? 





KAUPMAÐÚR yðar selur yður 

HIÐ BESTA 
BAKING POWDER 

Þegar hann lætur yöur fá 


Það er hreint og heilnæmt 


Einungis 


259 . 


pundsbaukur. 



BORGIÐ ekki hátt verö fyrir Baking Powd- 
er þegar “Magic” er jafngótt eða 
betra fyrir Iægra verö. 


E. W. Giliett Company 

Limitecl 

LONDON, EnG. TORONTO, ONT. Chicago. III. 





í köldu lancíi er það nauðsyn- ýá^ 
]egt fyrir heilsu og þægindi að ýi/ 
hafa húsin og hlöðurnar o. fl. \|/ 
vel bygð. . . . W 

\t/ 

$ EDDY’S PLTÖU $ 


1 PAPPIR .... 

er virkilega ágætur. Hann 

HELDUR LTI 
KULDA . . . 

og s’agningi, og innibyrgir hitann, 

THE E. B. EDDY C0. f Ltd. 






Qfl XA/ ARNPOK’S 

ULCERKURE 


er notaöur bæði við menn og 
skepnur. Einn af beztu lækn- 
unum í Manitoba segir um hann: 
,,Dr. Warnock’s Úlcerkure er 
ágætt' græðandi meðal. Eg 
hafði undir hendi lítinn dreng, 
sem haföi slæma ígerð í fætinum og reyndi við hann allskonar 
meðul og áburði, en ekkert dugði. Mér var bent á að reyna 
Ulcerkure og geröi það án þess eg legði mikinn trúnað á að 
það mundi koma að liði, og eg var hreint hissa þegar þetta 
meðal græddi hann á mjög skömmum tíma. “ Hafið eitt glas 


af Ulcerkure jafnan við hendina. 
græðandi meðal, sem mennþekkja 
til, við brunasárum og frostbólgu, 
og við skepnur er það ómetanlegt 
til þess að græða sprungur, sár og 
fieiður af hverri tegund sem er. 
Selt í glösum á 50C. og $1, eftir 
stærð.—Seljendur. 


það er hið áreiðanlegasta 


Tlie 


Western Vcterinary 


Go. 


P.O.Box 573, 

WINNIPEG, MAN. 



! SS væri ánægja í að búa til meðöl eftir læknisávísun- 
utn yðar.—Vér höfum alt, sem útheimtist til ná- 
kvæmra sainsetninga á meðölum.— Vér erum sér- 
lega vandlátir í vali á meðalaefnum svo vér getum 
verið vissir um að þau séu óblönduð og áreiðanleg. 
—Læknirinn getur reitt sig á að meðalið verður sett 
saman eins og sagt var fyrir.— Sjúklingurinn getur 
reitt sig á að hann fær það sem læknirinn ákvað. — Aðstoðar- 
menn vorir eru allir þektir að nákvæmni.—Lyfjabúðum vorum 
er stjórnað af mönnum með mikilli reynslu.— Verð er eins 
lágt og hægt er, samfara nákvæmri samsetningu og beztu teg- 
und af efnum. 


COLCLEUGH & CO., 


Corner Ross & Isabell. ’Phone 346. 

Cor. Sherbrooke & Notre Dame. 'Phone 1 572 
Corner Logan & Nena. ’Phonc 1705. 


LYFSALAR, 

WINNIPEG, 

MAN. 








KJOT. 

Eg sel allar tegundir af kjöti, 
nýtt og saltaö, fuglum, fiski og 
garöávöxtum. Vörurnar þær bestu 
sem hægt er aö fá. Telefón er í 
% markaöinum til hægöarauka fyrir mína skiftavini. Reyn- 
S iö mínar vörur og vitiö hvort þér fáiö eigi eins gó$ 
iji kaup hjá rnér og nokkrum öörum — Iandar góöir. 

! Swairt Swainson. 

ro 

<jj* Cor. Young & Sargent, - Wjnnipeg, Manitoba. 
$ . , . Telefón 2474. . . . 




Aukið verðmæti hrossa og gripa yöar ) St. John’s 

með því aö gefa þeim ööruhvoru j Condition Powder. 

,,Lítill leki getur sökt stóru skipi“— i 

vanrækiö ekki hóstann, hannlækn- v Syrup of 

ast fljótt meö því aö brúka.) RockyMouníain Spruce 

Verið eigi geðvond af meltingarleysi, ) Dr. Clarks’ 

það læknast með því að brúka . . . f Dyspepsia Tablets. 

Ef þú ert gallsjúkur þá lækna. Dr. Clarks’ LiverPilIs 

þér getiö læknað bakverkinn með. .. Glimax Kidney Cure, 

Versti höfuðverkur læknastaf. . . Leithh e ads HeadacheWafers. 

Góð heilsa Og fegurö er fengin meö. Werners Spotted PiIIs, 


Ef þér viljið hafa börnin yðar heilsugóð, ) 
þá gefiö þeim .. ...f 


Storks Curealot. 


Slys geta komið fyrir í vel útbúnum fjós- ) Dr. clarks 
um—hafiö við hendina flösku af. I White Liniment. 









Innihald Almanaksins 1904. 


Um tímatalið—myrkvar—pláneturnar—páska- 


dagur—sóltími. 2 

Uppskerutungl — Stærð úthafanna —Lan.l- 

mæling—þéttbýli jarðarinnar... . 3—4 

Til rninnis um ísland. '4 —6 

Tímataliö... 7— 1 8 

Björnstjerne Björnson, með fjórum mynd- 

um. 19—32 

Theodór Roosevelt, með mynd. 32—40 

Dauðinn. Smásaga eftir Gunnst. Eyólfsson 41 — 47 

Safn til landnámssögu ísl. í Vesturheimi: 

Saga ísl. nýlendunnar í bænum Winni- 


peg. Eftir síra Friðrík J. Bergmanu.. 48 —103 

Björn Jónssou, ritstj. ísafoldar, með mynd 

Eftir F. J. B. 104—110 

Vígið mikla við Húðsonsflóann. Saga frá 

18. öld,. 1 10—114 

Smávegis. 114 

Úr búskaparsögu Ves:ur-íslendinga. 115—117 

Smávegis. 117 

Helstu viðburðir og mannalát meðal ís- 

lendimra í Vesturheimi. 122 













